
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . qooqle . com/ 



WIDENEB 



HN UVZlil $ 



>G/MA> 5*V/i. /30 



I 



/ 





Digitized^byGoOgle 



Digitized 



byGoogk 



* 



'h 



YMISLEG KVÆBI 



EPTIR 



BENEDIKT GRÖNDAL, GÍSLA BRYNJIÍLFSSON, 
STEINGRÍM THORSTEINSON. 



KAOPIAHHAIÖFN. 

Á K08TNAÐ PÁLS SVEiNSSONAR. 
PRENTAB HJÁ L0UI8 KLEIN. 

1860. 



Digitized 



byGoogk 



IV 

í dtíma, þar sem fribur og spekt sé aptur ákbmin 
um allan heim. En þá er þess ab geta, a% þetta 
kvæM var og upprunalega ætlab til prentunar í 
„Nýjum Félagsritum'' í fyrra, um þa?) leiti er Na- 
póleon keisari hóf híb ítalska stríb og hét ab brjóta 
nibur og eyba hinu illa ríki Austurríkismanna, sem 
lengi hefír yeri% allri Norburálfunni, og einkumf>j6b- 
verjum, til skammar og skaba — en þai) fórst þá 
fyrir sökum fjærveru höfundaríns, og getum vér ei 
heldur séb, a<b þab eigi enn svo illa vib. f>ví hvert 
er nú í raun og veru ástandib í Norburálfunni; eba 
er þab ei aptur orbib hér um bil eins og í fyrra um 
þetta leiti; og bdast menn ei alltaf enn vib stór- 
kostlegum byltingum og breytingum til hins betra f 
flestum löndum? þab er ab vísu bágt, ef sumum 
kunna aHb hafa brugbist beztu vonir um þab, ab 
hin gamla vesalmennska, er sA völdum hefír setib 
á meginlandinu sí&an 1815, mundi nú aptur komast 
í hávegu, af því ab Napdleon keisari var svo vægur 
vib Austurríki í fribarskilmálunum ; en vib þessu 
verbnr ekki gjört, og svo er nú enn ab sjá aptur, 
sem betur fer, sem allur sá argskapur liggi nú 
þegar í andarslitrunum. 



og oibib kémar miklu fremar af &% ;,lfta^ (smbr. „tílllt"), 
hvort sem þ&% heldnr er haft i þeirri merkÍDgu sem hdr, 
e!>a þá um hól e^a hæ% sem vi^a má líta ofan af. Verbur 
því og aWns rétt tL^ rita »llnlega leiti, en ei leyti, sem 
er misskilin nýbreytíng. 



Digitized 



byGoogk 



Síban rfki Rómverja féll í Norburálfunni, hafa 
abeins tvö þjóbríki skarab fram úr á aUa vegu, eptir 
ab ríkjaskipan var aptur komin þar í þab horf, sem 
hún síban hefír haldist' í jafnan. En. þessi ríki 
eru Bretland hib mikla meb írlandi og Frakkland, 
og þeim hafa allar abrar þjólbir fylgt í flestu og 
látlb þau rába stefnunni; því þ<$ þýskaland hafi 
mjðg svo skaral!) fram úr ( vísindum og fræbum á 
þessari öld, þá er þó enn sem fyrr, a% rfldsstjdrn 
hefir aldrei farib þar meb feldi; og hamlar þab öllu 
svo mjög þar í landi, ab fólkib getur aldrei fundib 
til sín sem sannrar heiidar, eba komib íram á þann 
hátt sem þjób fyrir sig, ab hún láti nokkub til sín 
taka. Tíl Frakklands og Englands fluttist og fyrír 
löngu síban flest þab, er hezt var á þýzkaiandi og 
á Norburlöndum ; og, ef satt skal segja, þá eru nd 
Frakkar og Englendíngar miklu líkari þeimmönnum, 
sem vér enn dáumst mest ab í sögum vorum og 
fomkvæbum, heldur enn allar abrar þjóbir, þó hœbi 
Norburlandabúar og þjóbverjar kunni ab hafa haidib 
nokkru meira eptir af þv( máli, sem hinír tölubu — 
þv( réttu hafa þ<5 öngvir haldib því, nema íslendíngar 
einir, og meira eba minna gjörir þá mjög svo Ktib til um 
sKkt, ur því allur andinn annars er farinn. Frakkar eru 
enn hermenn miklir,.eins og fomir v(kíngar, ogEng- 
lendíngar eru, eba hafa ab minnsta kosti h(ngab til verib, 
spakír um alla landstjóm, eins og fomir lögréttumenn • 
svo ab ef menn taka saman atgjörvi beggja þjóba, 
þá koma fram menn, sem ab öUu gánga næst hinum 



Digitized 



byGoogk 



VI 

fornu norrænu mönnum, er áiiur einnig bygbu Is- 
land^ ekki beinlínis frá Noregi, en einkum ^vestan um 
haf. Getum vér þvíogmeb öngu móti verib þeim 
Bamdóma, sem viija gjöra svo mikin mun á ^rómön- 
skum^ þjóbum, sem þeir kalla, og ^germönskum^, 
ab minnsta kostí ei hvab Frakka snertir, heldur vildum 
vér miklu fremur ai^eins greina millí austrœnnar og 
vestrœnnar stefnu; og má þab nú vera aulbsœtt hve 
eblilegt þab þá œfínlega verbur ab vera oss, ab halda 
heldur meb hinni síðari, enn hinni fyrri. því, ef satt 
skal segja, þá getum vér ei annab sé&, enn ab hdn 
sé hib einasta rétta áframhaid af því hinu stdr- 
kostlega lífi, er hdfst um alla Norlburáifuna eptir 
fall hins rómverska ríkis, og sem hinir fornu Islen- 
díngar ab sínu leiti áttu ei svo lítin þátt í. 

þab er og æfínlega eblilegast ab þeir stýri, 
sem lengst eru komnir, og af öilum tilraunum til 
annars getur aldrei hlotizt nema illt eítt, eins og nd 
líka hefir sýnt sig í Norfeuralfunni, sfóan 1815. í>ví 
þá var nd mikib um ab vera þar austur frá, og 
keisarar tveir og kondngur einn í löndum, sem alls 
öngan rétt hafa ( ágæti sjálfra sín til þess ab gjörast 
oddvitar annarra þjóba, meban Frakkland og Eng- 
land eru enn svo sem þau eru, þóttust nd svo 
sem ætla ab taka vib stjóminni eptir fráfall hins 
gamla Napóleons, og skyldi Metternich setja þau 
„vésköp, sem vera skyldu". En hver varb annar 
árángurinn, enn sá, ab dofnun og daubi hafa síban 
ríkt, sem vib var ab buast, þegar eptirbátarnir 



Digitized 



byGoogk 



vn 

«etlabu sér sJb gjðrast fonistuskip? Rdssar, Prdssar 
og Austnrríkísmenn kunna vel ab vera, og eru 
v(st, g6Í\r, hver á sínum stab, en þab er þeím 
enn ofráí), ab reyna til aJb stýra Norburálfunni „ai 
sínum munum^, og þess bab þá heldur enginn: til 
|>eð8 eru þeir sjálfir enn of hábír Frökkum og Eng* 
lendíngum í allri atgjörvi sinni, og sér þab og hver, 
-ab þab er allt öfugt þegar þeir vilja reyna ab styra, 
sem sjálfir þurfa taumsins me?). Slík stjórn verbur þvf 
•og æfínlega annab hvort ab verba ab amlóbaskap eba 
kdgan, þar sem stjdrnendurnir, sem sjálfir ekkert komast, 
neybast tii ab reyna þá ab halda öllum öbrum aptur 
Ifka — og til þessa var líka reynt í Norburálfunni 
um meir enn þrjátfu ár eptir 1815; og skorti þd 
eí heldur þá, sem kðllubu slfkt hina mestu stjdrn- 
speki. £n, ef rétt skal herma, þá var þetta ástand 
þó öngu Ifkara enn þvf, sem svo snillilega er sagt 
frá f Heimskrfnglu, umEystein kondng hinn illa, er 
hann gjörbi mörg undur vfb þrœndi, og setti mebal 
annars hundinn Saur yfir þá til kondngs; enþeir létu 
seiba f hann mannsvit, svo hann talabi þribja hvert 
orb, en gó annars sem optast Sifkt var rfki 
Metternichs og hans felaga, en Nikulás Rdssa keisari 
var Ögmundr fldki f því libi, og þó heldur verri enn 
Ögmundr; og þetta rfki stób nú um lángan aldur, 
þessa kumpána dýrkubu menn f meir enn þrjátfu 
ár fráRfnardsi og austur til Tattara, og þýzkir heim- 
spekfngar sönnubu þab, ab þeirra stjdm vœri hin 
bezta, sem hugsast gœti. Og svo var jafnvel ab sjá 



Digitized 



byGoogk 



vin 

um stondar sakir sem þelr mmidu ma^ast aptur 
eptir 1848^ svo ab menn máttu hreint örvœnta um 
Frakkland, rétt eins og þab væri dantt dr öUum 
æbum; því Englendíngum hefír, því mibur, lengi 
mátt leggja þab til hnjdbs, og þab því fremur sem 
þeir annars standa fremst í öUu frelsi heíma hjá 
sjálfum sér, ab þeir styddu al^eins þá, sem þeim 
sjálfum væru mótsnúnastir, meb afskiptaleysi sínu: 
því, hver sem ei er meb mér, hann er á moti mér. 
En, sem hetur fór, hefír nú ræzt öbruvísi úr öUu, enn 
einu sinni áhorfMst, svo vestrænir menn láta nu ei 
lengur hundinum Saur, en eru nú aptur þar í hroddi 
fyUííngar, sem þeir eiga ab vera ; og er þab Napdleon 
keisara hinum þribja mest ab þakka, þ<$ hannfærifyrst 
ab láta til sín taka nokkub seint En því fremur mega 
menn þá og treysta því, ab hann muni ei hætta 
vib svo búib, hversu leynd og undarleg sem ab- 
fer% hans svo stundum kann sub sýnast; því þab er 
nú orbib aubsætt af því, sem híngab til hefír 
komib fram, ab hin eiginlega hugsun hans verbur 
þ<$ æfínlega ab vera sú, ab þeir Ögmundr og fé- 
lagar hans hafí gjört sér of mikib tU móbs, ú\ þess 
ab þeir nokkurn tíma megi sættast heilum sáttum. 
Og á því, ab þab ei verbi, er og ríki hans bygt 

En hversu sem svo þab er, þá höfum vér nó 
sagt skobun vora, og er þab eblilegt ab þab komi 
fram á ýmsan hátt, sem svo ríkt líggur í tímanum; 
því vér getum ei annab enn glabst yfír hverju 
því, sem heldur færist í lag, eins og nd lítur út 



Digitized 



byGoogk 



IX 

fyrÍT um svo luart. Hinu ^heilaga^ saiubandi 
kontfngs og keisara er nú loks silti^ meb öllu; sú 
hin arma stj<5rn er gjörsamiega ab eybast og falla, er 
svo var illa stofnub^ b& menn vissu ei dæmi „til 
heimsku haribræbis í heimi þessum^; og Austurrfki, 
sem átti a% vera aflsinin í alsherjarríki Metternichs 
— Austurríki er nú þegar svo á fdrum, ab segja 
má um þab, sem þeir Hambir og Sörli sögbu vib 
hinn grimma og heimska Gotna kondng forbum, er ei 
stjdrnabi dlíkt þeim Habsborgarmönnum : „fætr sér þu 
þína, höndum sér þú þínum^ Jörmunrekr, orpit í eld 
heitan ! ^ Honum urbu þá hdnskir sveinar ab bana, en 
þab skyldu Ungverjar aímá, og væri þab makleg 
hefnd.* Og svo er enn fremur um ríki Tyrkja í Norbur- 
álfunni, ab allt bendir ná til þess, ab orb Bjama 
ætli ab sannast, ab þat vœri geymt vorri öld, „ab 
á henni skyldi eiga kvöld Osmanns kyn og ríki^ — 
því þar austur frá dregur nú einnig upp óveður, og 
getur þab skollib á f^rr enn varir. En bakvib allar 
þessar breytíngar og byltingar liggur þó œ sú vissa 
von, aí) önnur betri öld fari í hönd, er þjóbirnar 
muni framvegis miklu fremur hver ráiba sjálfri sér, 
og þeir einir skipa fyrir um öll alsherjarmál þeírra^ 
er einhverja atgjörvi hafí til þess; eu ei iengur þeir 
mibldngsmenn, sem ekkert gátu, meban þeir sátu 
ab völdum, annab enn ab kdga þá, sem þeir nábu 
ttl, til þess ab álíta sjálfa sig mikla, þd sá míkilleiki 



Sjá athugagreinina fyrir aptan efnisröbina. 

Digitizedby VnOOgk 



væri abeins í því íniiifalinn, ab hindra sem lengst 
ab nokkub mikið yrbi gjört Er þetta nú og þegar 
faríb ab koma fram, því Rússar hafa strax slegib 
nndan og eru nó farnir ab snua huga sínum austur 
á bóginn ab vestan; einsog þeir líka <5efab eiga ab 
gjöra, ef þeir vilja hugsa til ab verba mönnum ab 
því gagni, sem þeir aubsjáanlega eru ætlabir til 
eptir legu lands þeirra, ab vera forrennarar sér 
meiri manna vestur frá ( austurlöndum. Og kom því 
ei heldur hin fyrri stjómarvilla í Norburálfunni svo 
mjög af því, ab stjórnarskipun væri of dfrjálsleg 
hjá hverri einstakri þjób, eins og miklu heldur af hinu 
ab yfírstjórnin, ef svo má ab orbi kveba, allra hinna 
mikilvægustu mála þar var of lengi á röngum stab 
— þab er segja austurfrá, þar sem hún átti og ,á 
ab vexa vestur frá. Verbi þab! 

Vér höfum talab svo mart um þetta hér, bæbi 
af því ab þab er í sjálfu sér nokkurs vert, og 
eins líka vegna hins, ab svo sjaldan gefst færi á 
ab skýra slfk alsherjarmál fyrir mönnum á íslenzku. 
Og þd þab ab vísu sé satt, ab fæst kvæbin í þessu 
kveri fari í þá stefnu, sem hér einkum hefír verib 
rœtt um, þá höfum. vér þ6 notab oss þab tæki- 
færi, ab eitthvab eitt eba tvö gjöra þab; meb því 
vér líka vitum ab þab er skáldskap yfír höfuð eigin- 
legra, enn allri annari fræbi, sem mælt hefír verib: 
y^nihil Jmmani a se alienum putare*^ (ab álíta s^r 
ekkert mannlegt óvibkomandi). En ab öbru leiti 
skulum vér nú ei vera ab lengja þenna formála, og 



Digitized 



byGoogk 



XI 

abeins geta þess, ab þó dtgefandinn haíi viljab láta 
▼anda alla ótgjörb bókarlnnar sem mest, þá hefír 
þab þó viljab til, a% sama íslenzka stafí vantabi í 
þab letur, sem kosii) var í yfirskriftimar yfír kvðebin. 
Var þessa ei gáb fyrr enn of seint, og hefír af þvf 
leitt a% vér höfam sumstabar neybst tíi ab láta ein- 
faldt d standa, þar sem þab átti ab vera stúngib, 
eba þá a!b breyta yfirskriptum til hins verra, og t. 
a. in. scgja: „Erlaafinffellu*', í stabinn fyrir ^þegar 
L f.", 0. s. frv. En þetta vonum vér menn muni 
ysL virba á hægra veg. 
Kanpniannahðfn, 10. Ha!, 1860. 

. Gtsli Brynjúlfsson, 



ATHUGASEMD. 



Y ér ▼erbnm enn ab bibja menn ab afsaka ýmsar prentvUlnr, 
er eptir hafa orbib dhegndar af vorrí hendi í þessari bók. 
þa<b var% ab flýta sto fyrir prentuninni, a<S tíminn leyf^i ei 
að hafa nóga margar prófarkir til þess alveg a% vinna bog 
& þeim; en þa% huggar, a% þær munu þó ei umflýja sinn 
dóm, og sæta maklegum refsingum af öUum réttum prent- 
villumeisturum, þó seinna ver%i. þær helztu, sem vér höfum 
teki% eptir, eru þessar: 

bls. 4*« ókiní) f. ókind. S"'^ þad f. þa%. 9»« flndi f. 

fyndi. 19»« varstu f. varst. 20« elkir^u f. eltirW. 23" 



Digitized 



byGoogk 



xn 

en f. eg. 28*» noi^va yös f. norWryós, 28** Kríng f. 

kríng. 34 G. B. f. B, G. 45* jökul-á« f. jökuls ás. 

50* reginsstyrku f. reginstyrkn. 103^ hönlbnm f. höndom. 

103* * " hTnr. .. f. hver... 103** Hvurki f. Hvorki. 

109** hriggbrei^ar f. hryggbrei^ar. IIO^* hugsuna laus 

f. hugsunarlaus. 123** Þistils f. þönguU. 129* bií)i f. 

by%i. 129 ^* oUa f. aUa. 133» búa f. háa. 189** lifs 

f. lífs. 142 '* saurrugir f. saurugir. 146 '-* bonum f. 

honum. 156 ^ fórn f. fóru. 157 • mínn f. minn. ** leií>a 

f. leiddi. '• kappasveit f. kappa sveit. ** vantar j á 

eptir „veiga'\ 158« lífa f. lifa. 170'* vantar , eptir 

„ógnar storm". 

Enn fremur munu og sumsta^ar þau orb vera í einu lagi, 

sem heldur œtti ab vera skipt o. s. ÍW. ; og þó stundum vel 

megi efast um hva<b réttast sé i slíku, þá vi](Jum vér þó alls 

ei veija stafsetnfngu vora yflr höfub né samkvæmni hennar; 

og þa% þvf sl<&ur sem þa% lei%ir af elbli kvæ^a-safns, þar 

sem sumt er fomt, enn sumt n;ftt, a% menn veröa opt 1 efa 

um hvem ritsh&ttinn menn skuli ná heldur hafa, hinn foma 

eiba hinn nýja, og hafa svo & endanum hvorugan, einsog nú 

og er almennast á öUu því, sem prenta^ er 4 islenzku. £n 

allt sllkt bibjum vér menn því og a% virl&a i hægra veg, 

og eins llka þab, þó sum kvæ^in séu prentub me% upphafs- 

staf i hverri línu, og ei ðU eins, sem víst hefði fari<b betur. 



Digitized by VnOOglC 



E F N I. 

BU, 

Bjarkamil hin nýju 1 

íslánd ö 

Túngan min 8 

SnæfellsjökuU 10 

Ktöld 14 

OAorg .' 15 

NæturgaU 18 

Ástarvísur ' 18 

Eptir Piató 19 

Flug 20 

Nótt 20 

Nótt 21 

tjósaskipti 24 

Vorvísa 1869 26 

Kvöldsjón 29 

Minníng 30 

Túnglskin ^ 32 

Morgun 34 

Vísur 36 

Hugsjón 37 

Naut og lóa 41 



Digitized 



byGoogk 



XIV 

Vetur og vor 42 

SunnaDför 43 

Prometheus 46 

Saklaus og slægur ö4 

Björk 54 

Heimfýsi 55 

Mahómet II * 56 

Geislabrot 58 

Fyrr og nú 64 

Venus og Freyja 65 

Lausavísur 69 

Selmu mál 70 

Belzoni 100 

Balthazar 104 

Æskan 109 

Hret 113 

Flórents 115 

Heim 116 

Napóleón .' 117 

Eptir Meleager 120 

Vofan 121 

A sjó I— m 122 

Vitas hinnvleo mt simUia Chloél 126 

Til úngrar stúlku 127 

Hugurinn reikar ví%a 128 

Drykkjuvísur 128 

Anakreon 129 

Lóan 130 

Vísur 131 

Til tdnglsins 134 

Horfln æska 135 

Malvína 137 

La Revne des FUws 138 

Víeur ' 138 



Digitized 



byGoogk 



XV 

Bls. 

Stœlt eptir Burns 140 

TU B. G 141 

A leíb um Flóann um nótt 142 

Vísur 142 

Eptir Saffó I— n 143 

Í)egar laufln féllu 144 

Agnar 146 

Gulli(b rau(&a 149 

Vindöld, vargöld. 162 

Vísur eptir Th. Moore 153 

Tvö kvæli eptlr Th. Gray 154 

Kolbrún 158 

Finnr Magnússon 161 

Nokkrar ferba vísur 169 

Upphaf Rómveija • 174 



Digitized 



byGoogk 



ATHUGAGREIN VIÐ BLS. IX. 



V ér \itam reyndar, a% þeir, sem vilja verja Austarriki og alla 
hina heimskulegu har^sljórn þess, reyna einkum a% gjöra þa% 
me% því, &b kalla þa% forvör^ þýzkalands og hins },ger- 
manska'^ anda í austurátt. En sér er nú þá hver forvör^orinn, 
sem a^eins spillir fyrir þvi, sem hann ætti a% veija og út- 
breitba; því réttur' ngermanskur'^ andi, sem at)eins getur verib 
hi<b sama sem forn norrænn andi, er Islendingar æflnlega 
mættu þekkja eins vel af sögunum og fomkvæi&unum eins og 
allir lofkviðjendur Austurríkis þar su<5ur frá, er ei í þvi 
innifalinn, &b dey<ba og drepa til þess a^ geta svo hjarab 
vi(b eitthvert ríki 1 au^ninni; heldur miklu fremur í því, aí) 
vekja líf og frelsi metbal allra þjó^a og stýra þeim svo af 
viti, af því allir vilja fylgja þeim, sem fram úr skara, eins 
og Hallfre^r sagt&i um (5laf Tryggvason og menn si(ban hafa 
sé<b aptur á vorri öld um hinn gamla Napóleon. þvi a% eins 
mega nú og Frakkar og Englendingar sér svo mikils, &t þeir sem 
stendur eru hinir beztu vinnumenn þessa anda í Norí)urálf- 
unni, svo ab Frakkar jafnvel á seinni timum hafa mátt heita 
nokkurs konar Volsúngar hans; og þó Ungverjar séu ei þýzkir 
a<b uppruna, þá eru þeir nú þó au<bG(jáanIega miklu færari um 
a% vera forver<bir hans austur frá, enn hinir eiginlegu Austur- 
ríkismenn. En meí>an þjó<bveijar vilja ei skilja slíkt, þó fróbir 
séu, þá er þeim engin uppreisnar von; og sést þa<b nd og af 
hinum ný útgefnu bréfum þeirra A. v.HumboIdt's og Varn- 
hagen's von Ense, a<b hinir ágætustu menn þeirra eru 
þegar farnir a<b sanna þetta.. 



Digitized 



byGoogk 



Bjarkamál hia nýju* 



JNú er stund og nri er dagur, 

nýr f austri morgun sk(n, 
mia<!)8gei8linn æskufagur 

af han8 völdum myrkrii dvín! 
Hinum tSnga ItStib Ijóma 

lotning meb í árdags kyrí), 
þyf liann brátt meb Skuldar skjdma 

skína mun í allri dýrd. 

Vaki lýbir, vekur alla 

Ton nm frelsis morgunstnnd; 
sko, bve brýzt um brúnir Qalla 

bjarmínn yfír ro%na grundl 
Heyrib, lúftur hátt nú geliur, 

hamast skepna f jötunind%, 
þyf ab allt hi<^ foma fellur 

feigbar sitt f eigib blób. 

Vindi, vindi Tef Darrabar 

vfga dfsir allar nú, 
þær sem fyrr alb gunni gla&ar 
' gumnum vðktu helga trd, 

1 



Digitized 



byGoogk 



til ab vinna mðbi piaiina 
meginstyrkra hverja þraut, 

er af iéíb~\ s'ök um sanna 
sín hin aldna hreystín naut. 

f>j<$bum foldar« en ei öbrtim 

ár var gefín heija jörb, 
illum hi&b en eiturnö&rum 

opt þ<5 sílban var hún gjör%: 
lýbir, nú ei lengur þolib 

löburmannlegt bleybíorb, 
en dr heim þeim burtu bolib, 

er böndum vildu reyra storb! 

Frakkar, Frakkar, fyrr sem stóbxib 

fremstir opt um blóbgan völl, 
og í bragna blóM vóinb 

bjartri fram sA sigurhölll 
SYO þér fram í ferbarbroddi 

farii) heilir aptur nú, 
sem þér bœbi egg og oddi 

ejhih jörmunþrjóta búl 

Enskir menn, er móbi ströngum 

margan hábub orragný, 
þar sem fram tír fjalla göngum 

falla Tötn um Inda bý! 
né þ(^r lengur h^mib heimat / • 

helzt er skylda g^bnm dreng 



Digitized 



byGoogk 



sitt ei ftfl nð aub ab geyma, 
er menn sœta bestum fengl 

Svo og þd, er sjtfnum leiddir 

sannleik margan hyggjufr<$b, 
þýzkra manna \>]6h, og eyddir 

þokuflókum skðrpnm 6tl 
Látíh nú ei lengur flækja 

liddq böndum ó^alþrótt, 
en f skúrum skarpra roækja 

3koli% heldur mein af dróttl 

Nógu lengi öbrura unnub 

undir hör^um þrælageir, 
móti vöm ei veita kunnub, 

vopnin ybar deyfiu þeir: 
Af her%um nú me'b hölda móbí 

hristib arga þræla mergb, 
og hundingja í hjarta blóbi 

herbib þau hin deyftu sverb! 

f>á sem glotta ab dýrbardegi 

og deyba vílja frelsisskin, 
þjóbníbinga þolib eígí, 

því þeir eru nöbrukynl 
AUa verbir eymd ab kanna, 

armir sinna gjörlba víst, 
heimsku studdir hatar manna, 

sem hafa iengi spottab Krist. 

Digitized 



byGoogk 



En vér fram í Qarska rimmu 

förum gla%ir allir senii, 
nnz a% léttir doba dimmu, 

er deyfbi lengi fold og meniil 
Hirbum eí þð ár me% hrafni 

dlfí bdum nokkra stund^ 
því ab slflai 8ya%iltafni 

safnast einu Qör um grundl 

f>á má fribur fyrst me& þjóbum 

frelsi bdinn heita rétt 
og meb virbum Tfgamó<bum 

verba jgrib ad lögum sett: 
er menn hafa harma sinna 

hefht á þeim, er skópu naul^, 
og bitrum fyrir fdlkalinna 

foldar ókinb liggur daub. 

Upp er dagur helgra hefnda 

heimi runninn nú um síb, 
látum hana hlítum efnda, 

hUfbar nd er þeygi tíbl 
J>á er stund aí) vægja veikum, 

valur þegar felldur er, 
en me^ æbruorbum smeykum 

ábur skömm a& deigja her. 

G. B. 



Digitized 



byGoogk 



Island. 

1. 
Eykona hvít vi^ dimmblátt djdp, 
Er kappa vakir hrygg vib hauga, 
f>dngbdnu hrýtur hagl af auga 
Nibur á fagran fannahjdp. 
þd grætur þá, sem látnir lifa 
þar Ijósin Valaskjálfar bifa, 
Syrgjandi ber þd höfu% hátt 
Heibskýra vibur norburátt. 

Gengin er tSh þá lopt og lög 
Valkyrjur ribu í leiptra ]i6ma, 
Yíb sverlða skin og skjaldarhljóma 
Og kysstu harban Hildar mög; 
þegar ab fleyin sköru% skjöldum 
Skriiu ab þínum ströndum köldum, 
þá konungbori% kappa líb 
Eaus sér a!b deyja bijóst þitt við. 

þá Mibgarbs vörlbnr mundi Ijá 
Astvinum Mímis Mjölni þdngan, 
þá hœrra Iðgbir lét enn tdngan 
Athöfn var mörg, en or&in fá; 
t>á frelsi og drengskap dugbi a% þjdna 
En deyba vfl og bleybi fjdna, 
t>á frelsis-morgnns myndin hrein 
í mennta spegli fögrum skein. 



Digitized 



byGoogk 



6 

þenna vér niœtan eigum arf, 
Minningu frœga, fegurst dœmí, 
Svo nibjum hraustra í huga kœmi 
A% örfa hug og efla starf; 
Svo aptur mætt! ur áeyfí) og dauba 
Dafnandi rísa landib snaulba, 
Og verba ei meir í myrkra döf 
Minningar sinnar eigin gröf. 

Eenn oss a!b feta í febra spor 
Á ferli nýjum, móbir aldna! 
Svo lifni storbin fönnum faldna 
Og nöprum fylgi vetri vor. 
Sveifla |)d yfir ítru landi* 
Ógnandi skærum logabrandi, 
Og undir hjálmi Ægis blá 
Óskmögum sýndu hýra brá! 



2. 

Hvert leiptrar, ísland, Ijóma glys 

Ljóshvítum jöklum á? 

Er þab gulialdar aptanblys 

Eba þíns morguns brá? 

Hvorttveggja hyggst eg sjá, 

Einsog á sumri k^öld og morgun mynnast, 

Vonarljöb syngib, vötnin blá 
Veltandi ( skdgardai, 



Digitized 



byGoogk 



Brosib þjer hlíbar, bjðrgin há 
Breklcur í fjallasal, 
SigurUöb syngja skal 
I^úkandi foss í háu hamragili. 

þtftt vér ei mœki mundum nd, 

Meigum vér berjast enn 

Meí) orbi fyrir frelsis trd 

Og frjálsir vera menn; 

þab ýtar sýni senn 

Ad frelsi Ijómar fáum jafnt sem mörgum. 

Ei QÖldinn manna, virki vönd 

Vors eru stoMn lands, 

En eins er betri hlekklaus hönd 

Og hjarta ens fijálsa manns 

En þúsund þræla fans, 

Er ánaub keyrbir fyrir vonEku vega* 

Svo leggjum ást sem aldrei deyr 

Ungir í móbur skaut, 

Og krepptan lengi réttum reyr, 

Rekum œ sannleiks braut, 

Stríðum vib þunga þrant 

Meb hreinum hug, en hötum fals og lygi. 

Oss þá hin grœna geymur fold^ 
Og gleymt er þetta Ijdb, 
þá fegri mun vor fósturmold 



Digitized 



byGoogk 



8 

Og frjálsarí vor þ]6l; 

A foma fe%ra slób 

Langur og fagur \fl\m dagur skítii. 

pú land þar sól vér litum fyrst 

Og líta viljum hinnzt, 

Týnd er ei frægb né tign þín misst, 

I tölu þjdba minnzt, 

í hjarta ertu innzt 

Vor allra þartil önd af vörum Iföur. 



St Th. 



Túngan min. 



Sœt ertu, túnga, í svanna munni, 
súngin vi% íslands jöknlströnd; 
nnmin af sjálfum Braga brunni 
borin þú varst um noi^urlönd! 
EontSngum þj<5%a háum hjá 
hljömabi skálda-vörin þá. 

Ýmist sem þroma f þúngum skýjum 
þreytirtbu skjaldar dimman dm, 
eba þad er sem anda hlýjum 
aptaninn kyssi sumarblóm; 
og hvert eitt minnsta hugans veck 
hefuriu' í valdi, blfö og slerk! 



Digitized 



byGoogk 



9 

'þegar jdg sat í 8«tum draumi 
um sumarkvöidin björt og lauog, 
og 8Bgir kvaJb meb ölduglaumi, 
aldinn jeg þi5ttist iieyra oaung, 
þegar me^ Fxldu skáldi)!) skar 
skjálfandi lijartarætumar. 

f>á var sem eíldur Egili stæ%i 
Eireks \íb blóbgan kondngssttfi, 
og fyrir tivassri bublúngs bræbi 
blossabi um salínn hvarma sdl, 
en hetjan kvab meb raust og rausn 
remmda meb stefjum Höfublausn. 

Og þegar svalur snemma um morgna 
sveif ytir grundir austanblær 
fyrri en sól þeim fór ab orna, 
og fldbi burtu döggin skœr, 
þegar ai) eptir drauma ddr 
dimmunni jör&in vatt sér úr: 

Var þá ei líkt sem Ijdfast yndi 
libi hvíslandi ab eyrum mér? 
Allt eins og Helga hin fagra fíndi 
fullkunnan stig, og i^ki sér 
skundandi gegnum Skuldar haf, 
skínandi vængjum borin af. 

Meban ab abrar túngur týndust 
tvistum í heimsins ólgusjó, 



Digitized 



byGoogk 



10 

merkin þín eigi míkil sýndust, 
en máttn aldrei deyja \>6; 
hin jörmunhvíta jökul-drós 
jólhelg þig vaffei í nor^urljdð. 

þeim varstu faldin fímbulblæjum, 
ijallvætta tryggum undír vœng; 
hjá lítilli þjtfð í litlum bæjum 
lögb varstu hljótt á rúna-sæng. — 
þú jörmunhvíta jðkul-drós, 
jólhelg nú breiddu* út norburljdsl. 

Og þar me?) nýrri og nýrri bylgju 
nýjar framblossi stjörnur þérl 
Hverja jeg þekki hetju-fylgjul 
Hdn kvebur sömu tdngu mér^ 
sem þá á jökul-frtfni fyrst 
forfebur mínir tóku vistl 



B.O. 



SnœfelUjökiilL 



Yfír hrauna hrjóstur 
Holt og klettarilb, 
I>ar nor&an næbir gjóstur 
Sem Nástrandar um hlib, 
Klettaskaga köldum á 
Snæfellsjðknll himinhár 
Horfír yfír sjá. 



Digitized 



byGoogk 



11 

Und svörtu lopta svifi 
Sabar strandfugls garg, 
Hylst þar Hel und bifi 
Hamast Rán vib bjarg^ 
Jötnum líkir loptib í 
Skaga dimmir drangar Ldns 
Daubalega vib ský. 

Klettar margir niæna 
Myrku djilpi lijá, 
Skarta skör meb græna, 
Skjálfa ( blæuum strá, 
Flögrar hægt á mibi már, 
Hv(tur frammá röstum rís 
Reibar blástur hár. 

Man eg ab hamra höllu, 
Hafsins storma ílðb 
Geystist mærra mjöllu, 
Máni ( skýjum <5b, 
Steyptust brimföll björgum af; 
Ekkert sá eg öílgra þér 
Ógurlega hafl — 

þar ei sungu svanir 

En sjdfugl bjargs ( tó, 

Og hrafnar hrœvum vanir, 

í holtí rofur gó, 

Sætt á kvöidum sumars þó 



Digitized 



byGoogk 



12 

Lét í eyram i4«kyak 
í lyngi Yöxnum m<5. 

þar hjá lœknum Ijósa 

Líti% átti eg hda, 

Og ab koti kjtfsa 

Knátti hlutí bós, 

Skipum fleytti um tæra tjöm, 

Lítínn flata einatt á 

Anœgb horfðum börn. 

»Lj<5st var út ab líta« 

LjðmaM fagurt opt 

Snœfel! hrími hvíta 

Yít heibblátt sumarlopt 

Skein þar mjöll á hnúkum hæzt 

nAllt er hreinasto, hugbi eg þá, 

»Sem himninum er næst.« 

Rammra vætta ríki 
þar réí)u fyr á öM, 
Standa steíns i líki 
Stirbnub tröllin köld, 
Regin lifa á landi fá, 
Veit eg eitt þ<5 yakir enn 
Vifeur æginn blá. — 

Bárlbur blœs í skeggib 
A björtum jökulhnúk, 
Magnast hrím og hreggib 



Digitized 



byGoogk 



13 

Hrynur í bygbnin íjók, 
Meb klofastaf í kufli grá 
Snúbugur þrammar Snæfellsás 
Snjófgum Tegum á. 

Stórkostlegur ronn standa 

Storbamesi á, 

Sem bleybum vilji banda 

Bygbum sfnum frá 

Yzti vörbur Yib unnir blár, 

Höfub þab sem er Qalla fremzt, 

Pylkir Snœfells hár. 

Kœrst rojer er af öllum 

þítt eybilega sveit 

Beltub brunafjöllum 

Brims vi& kaldan reit; 

Ðapran frá þér dröfn mig sleit, 

Er af þiljum bafskips hám 

þig hínnzta sinn eg leit. 

Eg sá þig sfbla á kveldi 
Sveif í vindi fley, 
Rennandi röbuls eldí 
Robinn^ og vissi ci 
Er þúfa hvarf mér hœzta j)ín 
Hvort ab földu hana sjdn 
Haf eba tárin mín. 

St Th. 



Digitized 



byGoogk 



14 
KTÖld. 



Sólin rennur, rökkrib dreifír 
rauna-skugga hau&rib á; 
léttur Yindur laufín hreifir, 
lítur stjarna himni frá; 
máninn skín á meiba rœtur, 
meban sofnar rÖBin bleik, 
og hún tárum gullnum grœtur 
glaban eptir dagsins leik. 

Sofa lík í dau<5a-djúpí, 
dáin, libin foldar þraungl 
Sveipub moldar morknum hjápi 
molna bein um dægur laung. 
Heitt í dau^a fabmast ^endur, 
fðgur jafnt sem yina þjób; 
og yib lífðins yztu strendur 
eybist haturs grimdin mób. 

Astin blíba, bölib sára, 
bitur sorg og glebin hýr, 
laungun sœt og lindín tára, 
lyndis heipt og vizkan skír: 
dáib, linaí), þverrab, þrotií), 
þornab burt úr lífsins strauml 
Vinar ori) og valdii) brotib, 
vafíi) Ueljar myrkum draum! 



Digitized 



byGoogk 



15 

Næturgali, sætt er dýngur 
sorgarljtfb á vibargrein, 
ertu viltur, vesalíngur? 
Vísan þ(n er hrygg og ein. 
Evebur þú um kæra daga 
kvalarþrdngin ástarljób? 
Má þjg einnig eymdin naga 
og eitra svo þitt hjartablób? 

Ekkert hér er fætt á foldu 
farsælt líf, sem böl el sker; 
allt er harmí háb og moldu, 
hroUur gegnura andann fer. 
Mdkir þjdb í dlmmum draumi, 
daubur brálbum fólnar nár, 
og í báum heimsins glaumi 
hrynja engin vinar tár. 

B. ö. 



Ó s o r g. 



Apollds barn, sem ert meb loga-rdn 
á enni merkt, raeb bruna-heitri rds, 
hvort sefur þú á svanamjnkum dún*, 
er sérbu gubsins himintendra& Ijds, 
eba þd skemtir þér á skýja brdn 
í skruggu hljdml, fjarri lífsins ds: 



Digitized 



byGoogk 



þá ertu borinn annarlegnm heim', 

og átt þd samt ab byggja manna sveim. 

þú situr yzt á yztum heimsins stdl, 
eins og Heimdallur, þar sem Bifröðt skfn; 
ab eWifb fram \yú hyessir hvarma sól, 
og heimsins aptur til, þar daul!)inn gín; 
þér hylst ei neitt, sem haubnrs Iffib 61, 
og hrygbin Idökk er eina gle(bin þfn; 
í gegnum tára gremjusollna hríb 
þðr gefst ab sjá og heyra Iffsins strfb. 

En hverr veit, nema þd, þab yndib allt, 
sem yztri nýtur þd á Iffsins strönd? 
f>ar öldu-fal1i% ymur hreint og svalt, 
og undurliljur reisir drottins hond; 
þar sólin skín um djúpib dimt og kalt, 
og dökkgræn engi hafs vib bláa rönd; 
þar gfgju-strengur glymur himneskt mál 
um gullinveig og mey og fágab stál. 

En skœrstum ómi sýngur svana-fjöld 
er svífur hdn ab daubans myrkri slób; 
og eins ertd, um œfídaga kvöld, 
er yndib deyr, þú vekur fögur Ijób^ 
og glebur menn og glœsta avanna ðld; 
en glebin sd, þab er þitt hjarta-bldb, 
sem döggvar Iff og deybir böl.og harm, 
og deyr svo sjálft f þfnum eigin barro'. 



Digitized 



byGoogk 



17 

£n hvar er frii^ur? fíeimsins glaumi hjá, 
þar hljdmar gígju-rödd, sem aldrei dvín? 
Vib guUna skál? Vib augu blfó og blá? 
Vib bjartan stól, þar kondngs-valdib skfn? 
A djdpum sjó^ þar sveigir vindur rá, 
og silfurrekií) drekahöfub gín? — 
Neil I>ar er stríb, og lífsins Ijdfa stfl 
ei Ijtfmar sönn og hrein á vöitum stdl. 

Hví leitar þd í Ijósum yeizlu-sal 
a^ lífsins brunni, þar sem hann er íjær? 
Hann er þar lángt í burt, í djdpum dal, 
þar dögg á sraáum eyra-rósum hlœr; 
þar fossinn á vSi fjalla-gljdfrin tal 
og fjólum vaggar himinrunninn blær; 
þar máninn skín um mibja nœturstund 
og mærum geisla slær á haf og gmnd. 

þar byggir drottinn, foldar börnura 5»r> 
því fimbulheilög liíir eigi ró- 
í glaumí manna, gullnum veigum nœr^ 
þar gígjan deyfír synd, er undir h\6. 
I einverunnar heim' þd fundid fœr 
hib fagra mál, er gub þér sjálfur bjó; 
þar máttn hvíla gu^s vib gó^an barra, 
sem glabast barn á Ijdfum móbur-arnu 

B. G. 



Digitized 



byGoogk 



18 
Nœturgali. 



Hjá silfiirbláu sundi 

vií) subrænt ölduhljóbj 

þar byggir fugl á btdmgum me\h 

og býr til fögur Ijób; 

og þaí) er nœturgali, 

og þreytir margan brag, 

og æ til nor?)urs horfir heim 

um himinkvöld sem dag. 

Jeg kann þab sem hann kveSur: 

njeg kiirí)i vært hjá þér, 

þú segulljósa signub grund, 

nú sit jeg aleinn h^r. 

Og máninn hlær vib meibi 

og meyjar hýra brá; 

en samt vib Ijúfa Ijósib hans 

mig lángar þig ab 8já.« 



B. G. 



AstarTisnr. 



Láttu á mig augún þfn ástríku skfna 

Ununarfögur og löngunarblíb, 

Sem dögg fyrir sdlu þá sorgirnar dvína 

Eg sé þig — og skjótvængju& flýgur burt tfó; 



Digitized 



byGoogk 



19 

Töfrandi augun fain björtu og bláu — 
Sem brosir vib farmanni spegiltært haf, 
Elskendur ginntu þau alla, er sáu^ 
Astar á djúp fyr enn vissu þeír af. 

fíljómsœta róminn þá heyra þii lætur 
Hjarta mitt glaíinar og lyptist á flug, 
Svananna klibur um sælustu nætur 
Sumarsins þœgar ei töfrar minn- hug. 
Augu þín tindra, en blðmrobi'byrgir 
Brosfagran vanga, og Ijómar um hann, 
Sem kvöldroba ský, þegar sólarlag syrgir 
Sumardag langan og fagran, er rann. 

Sí. Th. 



Eptir Plato.^ 



Sem morgunstjarna mœrust þd, 
Meban ab lif&ir, varstu í heimí, 
En sem kvöldstjarna alskær nu 
Uppi tindrarbu í daulians geimi. 



þa% er mœlt, a<b Platö bafi kve%i% visu þessa eptir Aster 
lærísyein sinn, en Aster merkir: s^arna, og er því or<5a- 
Jeikur 1 vfsunni, sem ekki ver%ur ná<b. 

St Th. 



2* 

Digitized by VnOOglC 



20 
Plng. 

nHvert ertu floginn, þd himnanna son, þti heibríki 

vindur, 
þd sem ab strííiur ab strðndstynjandihrönnina ber? 
Andarbu kannske í silfrubum streng, í subrœnum 

sölum ? 
Leikurb^ f lokkum á mey', Ijúft meðan upp stígur 

kvöld? 
Ellegar elkirðu sandfokib hart um Aífríku lendur, 

beijandi bjarkir og eik, barií) svo fellur á jörí)? 
Hættu því, flyttu mig heiml Æ hugurinn minn er 

ei þúngur, 
léttari' en léttasta fís leggst hann í fabmin á 

þérl« 
»Lángt frá, eg lopta þér ei, þú liggur sem Gerýon 

breður, 
og þegar mig varir minnst míssi jeg vængjanna flug. 
Orbib þú hefir, þa?) eitt fœr þér lypt um alheims- 

ins svæbi; 
þú hefir vald yfir því; þab flýgur betur en eg.« 

B, G, 

Nótt. 



Gekk eg um grösuga jörb, og græn voru laufin á 

tijánum ; 
döggin á sóleyju svaf, sveipuí) í myrkforu hjtíp. 



Digitized 



byGoogk 



21 

Sólin var hnigin í hyldjdpan straum; þab heyrblst 

ei vituná; 
eígi hib léttasta lauf limintt bsdrH síg í. 
Settist eg þá undir aldræna eik, og andinii á flugi 
hvarfl^abi helgrindum ab hugabur Gjallar á brd. 
Libu þá fram eins og fylkíngar dimmar fornmanna 

stundir 
elzttt frá upptökum heims, allri svo fram eptir tí%. 
Svo var eg kominn í söguna, þar er Oæsar og Crassus 

rdsturnar hóíu í Eóm, ruddu í alþýbu fé. 
Allt í einu jeg heyrbí þá hljóm, sem höggvandi fíngur 
glymdi vib gulldreginn málm^ g(gjunnar festan á 

barm. 
Næturgali þab var, sem vaknabi værum af blundi — 
en hvab hann sætlega saung, saungfuglinn inndœlt 

minn I 
Saunghljdma glymjandi slög hann sætum' leiddi úr 

barka, 
undir svo eikanna fjöld undrandi glumdi og kvab. 
ÖIIu jeg gleymdi, og gunnfrægar hetjur mér gengu 

úr minni. 
Sá sem ab þeytti þeim Jbnrt, þa<^ var einn dálítill 

fugl. 



N6 tt. 



Nú byrgir sólu báran köld 
Bláfögur hefjast nœturtjöld, 



Digitized 



byGoogk 



22 

Libinna ijda þar vaka^ 
£n fritargeislum máni roær 
MilduF um vötn og slidga slœr 
Og silfrar svörbinn raka 
Mó&ar 
Hljdfear 

Dróttir biunda 

Dags til funda 

Sneyddar hörmum 

Ðróttins faldar föbur-örmum. 

Ó þd blessaðÉ^, blíba væri) 
Bezt sem ab fribar hjörtu særíi 
Er þrautir dagsins dvfna; 
Nú er þagna%ur nibur hans, 
Ndttl þu dagur hins innra manns, 
Gu<^s frá þér geislar skína; 
Nií)ur 
Fr'iSur 

Helgur, blífeur, 

Af himní líbur, 

Engill dvala', 

Yfir jörbu svífur svala. 

AHt fær hií) Ifóna lifnaí) þá 
Og Ijdfir svipir berast hjá 
Vib mánabjarmann blíba 
Fjærlægbar hag ei íjötrar bil 



Digitized 



byGoogk 



Og fyrr og ntí er ekki til, 
£ylíf%in opnast vílba 
Ljómar 
Ómar 
Stjarnafjöldi 
Á fríbu kvöldi 
Ná meb listum . 
Sem á Edens aptni fyrstum. 

Fjölstirndi himin, bláa brautl 
Barn en fegur^ar þinnar naut 
Og lof þitt tœpti tunga, 
{>á hverful dskin hreifbist sú, 
Ab háleit, rdgor, djdp, sem þd 
Yrbi mín sálin unga, 
Væra 
. Skæra 

Skuggsjá anda 

Allsvaldanda 

Dýrbarlindín, 

Sdlarskjöldungs skuggamyndin I 

Til þín á nætur loga leib 
Ljds-yængjum borinn þreytir skeib 
Frá jörbu heimfds hugi, - 
— Samkyibum bjartra sdlna her 
Syngur þjdtandi um eyru mér 
Lopthafs á leipturílugi — 

Flýgur 

Hnígur 



Digitiz'ed 



byGoogk 



24 

Gubs a% stóli 

Geisla bóU 

Álvalds bjarta 

Eylífí fabirl ab þfnu hjarta. 



LjósaskiptL 



Ó þd Ijdsheima líf seni ert iakka og kíf 
unnib saman af himneskum höndum! 
Hvar er dygbin og dáb, hvar er dugur og náb 
sem a% tfkunnum lífir á löndam? 

pá á bdngandi barm vakib bölsins af arm 
feliur tindrandi tárib af auga; 
veiztu' ab þab er elns þúngt eins og þjd^lífib dngt 
sem ab harbstjórar helblóbi lauga? 

þegar daubans á dún Vbnr draugheima rdn 
yfir hverfandi ástvinar æfi — 
veiztu' ab lífgjafans Ijds er hin Ijdfasta rds 
sem vi(b eigum^ og okkar \ih hœfi ? 

þegar seinasta sinn gefur svanni þðr kinn 
eia ástríka, ylsæla munninn — 
veiztu' ab dagrobinn deyr þá, og dafnar ei meir, 
þá er sdlin þín slokknub og runnin. 



Digitized 



byGoogk 



25 

þegar döggín í dal blikar dýrdar uni sal 
fyrir sdlgeisla leikandi Ijónia: 
þai er ímyndin aum af þetm ástríka draum 
sem ab skemtir með skammvinnum bldma. 

þegar hetjonnar hönd spennir hveldjdpa rönd 
. fyrir œttjörb og ástríkan svanna -r 
veiztu' a& mikiu er meir' sá en mildíngar þeir 
sem ab heiminn meb helgreipum spanna? 

þegar blikar vib brún eins og blossandi run 
glebin hreina frá hjartanu runnin — 
veiztu^ ab hdn er eins bá eins og heimslindin blá 
sem ab freyl[)ir vil fi^rahvels brunninn? 

Ef ai) helduriu heim yfír hafbláan geim 

þar sem ástin þfn eptir þér bfbui, 

þegar sjdrinn meb saung kyssír svignandi raung 

og á brjdstunum brimfroban sýlbur; 

Og þá munnur vib mnnn drekkur munar af unn 
þegar máninn um mibnætti glitrar, 
meban hjartanu hjá allar heimsæbar slá 
meian fjörib í fabmlögum titrar: 

Mundi ríkur f Rdm og f rymjandi hljóm 
hafa Cæsar þær Ijómandi letl[)lr? 
Eba holundar haf runnib hjörvunam af 
me^ þeim saunginum sama þa% freybir? 



Digitized 



byGoogk 



2& 

Gjörvallt Ijósheima Hf sem er lukka og kíf 
æ meb óminum eilífa kvebur: 
þab er dá<^in og dygb sem meb dugnabi' og tryg^ 
þig um síbir meb sælunni glel&ur. 

Hvar er dygbin og dáb? Hvar er dugur og náb^ 
Veiztu ekki* ab þú 6ti þetta sjálfur? 
Farbu heimsins um haf þd þú hnígir f kaf, 
bara vert' ekki veiil eba hálfur! 

B. Q. 



VorTÍ8al85d. 

Köld ertu, móbur-mold, 
mæt þó og unabsæt: 
ríbur um reginleib 
rtfsfagurt norburljós. 
Sæl er í djupum dal 
döggin um leiti snögg; 
leika vib tæran læk 
Ijdmandi Qalla-bldm 

Sólín af austri sæl 
sveimar um bláan geim; 
moldrúst og kumlin köld 
krýnír hun geislum sín. 



Digitized 



byGoogk 



27 

Prœ eru í foldu ný 
falin am völl og dal ; 
líf muntu, sunna Ijúf 
lei&a í úngan mei^. 

.Ginnmóbug glymur hrönn 
gæheima vakin blæ, 
ýngir upp aidinn saung 
<51m fyrir Gardarshóim. 
Glabur um slcýja glceife . 
skærhvítur röíul! hlær; 
bein stendur blossa rdn 
bláfjalla tindum á, 

Rennir ab austurs unn 
augum frá gömlum haug 
Gunnarr, og geisla hrönn 
glýjafeur horfir í. 
Nýrrí þtí heilsar hýr, 
hdlbtíi, frelsis p6\ — 
svikin tír aubar eik, 
eymd farin burt og gleymd. 

Sver^ lít jeg svífa hörí) 
BÓlar um fímbulstdl, 
dreyrinn um himins dyr 
dreifist úr skýja kleif. 
Hleypir ntí feigum h<5p 
hundmargur yfir grund; 



Digitized 



byGoogk 



28 

stendur vit Gjallar grind 
gráslegin Hel og biá. 

Hreiíist með branda bif 
bldbvakin und á þ}6t; 
glymur vib gumiar stranm 
grein bver og akurrein. 
Fribar er íarin tíð, 
fundur á víga grund; 
fram leibir fólka sveim 
frónbaldiir Napoleón. 

Hvert stefnir jelib bart 
hildar me^ rábin gild? 
Sýí)ur vib sólar hli?) 
særinn, og daubinn hlœr. 
Sunna hin sama enn 
svífur um aldar líf, 
dapran er dreyra hjúp 
dró yfir Waterloo. 

Ein situr eyjan mfn 
ítur og rajallahvft, 
blikandi dregin dúk 
drds — þab er norbur ijds! 
Hulin í jökulhvel, 
hríngub af Rán i Kríng, 
þreyirbu þýb í sæ, 
þegjandi jökulmeyl 



Digitized 



byGoogk 



29 

BroBta, því betri yitt 
blnr fyrir geislum hlœr, 
ýnglr npp aldiDn saung 
Qnn vlbur segnlbmnn. 
He^rrirlbu heljar spor 
'harlbstlgin vfgs um gar%? 
Fjáb brýnir foldar ^á^ 
flehia Yib Gera-8tein. 

Svanni mun ftur senn 
sinn gefa rauban munn 
fijálsum, og fieygi gulls 
frjáls bjdba Ijdsan háls. 
Sól gyllir sœ og dal, 
slær yflr \ind og hlœr ; 
köld ertu m<5)&ur-mold, 
mæt þd og una^sœtl 



Kvðldsjön. 



B. O. 



Sólseturs geislar leika á lygnum bárum, 
Lágt er ab öldubaki hnígin sunna^ 
Guilbjartar. tltra gárur blárra unnft, 
Glitrandi steinar völma af Ránar tárum. 



Digitized 



byGoogk 



30 

Situr yíb æginn svajini í hv.ítum skrdlba 
Um sumarkvöld, cn báran rennur þýba 
Glampandi ab strönd og væta viU hinn frf^.i 
Fannhvíta meyrjar fdtiiin köldnm úííí. 

þá fagnar Unn, er brOBtin baí)ar ylgja 
Bjjwtastan fdt," og deyr meb liöfu gefei; 

ab eg sjálfur orfcinn væri bylgja, 

A ægis vakinn skærum silfurbebi^ 

1 munardraum þá mundi eg henni fylgja, 
Vib mjallahvtta iÍBeUu' deyja af glebi. 

St. Th. 



Minning. 



Brostln er lilja, mcy er möbkum fengin 

Und myrka fold, 
Saklausa brjdstib, synd þar leyndist engin, 

Svanfagúrt hold. 

íhefmsittB Btríbi frib mér fannst þd boba 

Fögur og skær, 
Sem stjama kyr á bárur brims ( voba 

Brosgeislum slær. 



Digitized 



byGoogk 



31 

þfn gröfín) meyl á œ^ka liiin áriiniy 

Sé yndisvæn, 
Og hreinnar ðstar helgum döggvub tárum, 

Svo haldist græn. 

Ó skín.þó s6\\ á hennar laufgrænt \eíb\f 

Litfögur blóra 
Vökva þd n^Sttl sem vetnr enginn deybi 

Vindsvölum kl6m. 

En frækorn beri vindur vœngjahrabi 

Afe vöxtulig 
Drupi þar tré me& tár á hverju blabi, 

Ab trega þig. 

Um nætur hvolf er hverfist stjarna ekari, 

Hvítvængjub þd 
A geislum mána létt sem lopts andvari 

Ab leibi snú! 

Náttdaggar silfri settum vefjarhríngum 

pú svífir á, 
Er fagurspunnir laufgar limar kríngum 

Leiptrandi gljá. 

þinn engilfótur veikan vef ei slítur, 

Né værum dur 
Sofanda fugl\ er höfgu höfbi lýtur, 

þá hrindir úr. 



Digitized 



byGoogk 



S2 



Svo \>ú í dpaami blessab augans yndí 

Optlega skín, 
Og hverfur burt f mjdkum morgunvindi, 

þá myrkrib dvín. 

Hin ytri feguri) fæ%ist til slb deyja, 

Ei fölnar hin, 
f>ítt Ijdmi um eyUít, sofín, saklaus meyjal 

Sólarlags skín. 

St. Th, 



Túaglskin. 



Vakir og vefur 
völva nætur 
allt í i2)djdpu 
alda skauti; 
hrynja holskeíiur 
a% hömrum framml, 
kve%)a svefna saung 
Svölnis bnibi. 

Beltast hvít 
fyrir blóma ilnii 
þoka þunnblæjub 
á þremi bjarga. 
Sofa nd liljur 
á Svarins haugi, 



Digitized 



byGoogk 



ss 

dregnar draumbleikum 
ddki mán^. 

Ymur dimt 

í djúpi norbor 

mimar gráb 

fyrir aabum sandi. 

Skelfur rós 

af Skuldar hljóbi, 

hallast öldnum ab 

ara-steini. 

Minnist þá máni 
mjúkum Ijds-YÖrum 
blítt vií) bldm 
frá bleiku skyji: 
»Hér skaltu byfla, 
og hræbast éigi, 
þótt þér eygló ei 
yfir lj<5ml.« 

»Geng eg guUfagur 
í geimi skýja 
götur ginnbláar 
á glæstum boga; 
fól mér Allvaldur 
yfir aö svífa, 
ástsælt unabbldro. 
yndi þínu.« 



Digitized 



byGoogk 



S4 

itKem eg Klr austri 
frá espilondi, 
uniium eibum 
frá elskenda; 
blessabi eg hmhí, 
og birtu sló 
yfír muaar hvftt 
« meyjar-enni.K 



G. B. 



M o r g nn. 



# 
>£ís upp mín sál og bregb uú blundi«^ 
bjarminn á austuríjölium biœr; 
dagliljan rfs í doidium iundi, 
döggin er enn svo hrein og tœr; 
rfðtu af mjditum drauma dún, 
dagurinn skin á fjalla brdn! 

Bf^ib miyi, rósír, bl^s á reiti, 
breibib út laufín móti sóll 
Blfbur var anstan-blierinn heiti, 
brúbslcrautib þab sem frfðast dl! 
Sœng vil jeg gánga giabur frá 
gullfagra yí)ar dýrb ab sjál 



Digitized 



byGoogk 



85 

Skil jeg þa% vel, hvf ekáldin hafa 
skýrt eptir ybnr nMyja Ifb, 
þyf fyrir.Qtah allaii yáfa 
engin er fögar samaTfl tíb, 
ef ekki þér mei y^ar skraut 
ttpplfígi% græna bMma-Iaut. 

Hvaft býr í ybar hyelda ðjúpi? 
Hverr kann ab lýsa undrum þeim? 
Ósýnilegam llms i hjdpl 
eigib þér fagran töfrahelm, 
og ybar dýriar döggum á 
dreymandi brosa álfar smá. 

þegar aib gUtrar guis vib fœtur 
glódöggvub rds um morgunstund, 
jhsa jeg minnist, íslands dætur, 
eld-rösir Iffs á hvítri gmnd, 
. sveipabar bláum hafsíns hríng, 
himneskra rósa sameiníng! 

Hesperídanna helgir lundír 
hyldjúpum kríngjast vesturstraum ; 
sífelt er vor um grænar grundir, 
gullraubum leikib sælu-draum; 
og aldin hneígir blfóur blær, 
blikandi gull f laufí hlær. 

Víst er ei þessi voTsins prýhi 
valín og lánub minni gmnd; 

3* 



Digitized 



byGoogk 



36 

eilífu 8y6ipu& œgistrAi 
á hdn ser litla sumarstODd; 
aldin ei neitt á eikum hlær, 
engin þar t6b né pálmi grœr. 

Hvert munn samt hjá köldum klaka 
kaldari hjörtu' í bijöstum slá? 
Eba muQ sfóur ástín vaka 
fsköldum jökulsTellum hjá? 
Er ekki stjarnan eins og rtfs 
innanum fögur norburljós? 

Eigib þib glabar ybar bltfma, 
Indfa-grund og Dantes fold, 
sffeldum vermdar sðlar ijdma — 
samt er þar einnig jörb og mold; 
Yitib og ástin víbar grœr 
en Vallands þar sem báran hlær. 

B.G. 



yr iMur. 



Máninn skein á marinn blá, 
mundi skemta höldum; 
vindur svalur vestri frá 
velti laungum oldum. 



Digitized 



byGoogk 



87 

Stjarnan yfír k^ ]eih 
lángan þreytti boga; 
fögor Ijösa fiiobiilreib 
flaug f bylgju-loga. 

Stó^) jeg fram á stafna-jð, 
stondi þúngan alda: 
8m og svanur ásanit fl<$ 
yfír djúpib kalda. 

Afl og fegurb ásamt fer 
yfír lífíb manna, 
feykir burtu feigum her 
nfolsku 8pámannanna«. 



B. G. 



Hassjön. 



BiUings méy 
£g fann be^jom á 
SólhYÍta sofa; 
Jarls yndi þókti 
Mér ekki yera 
Utan vib þab Itk a!) lifa. 
HáYamál. 

í morganrobans myndnm 
Muna þú brosir vib, 
Syffur meh sumarTindnm 
Sýngur f fugla klib 



Digitized 



byGoogk 



88 

k beibf j bldmgra BtranoUi 
Mig blfl^ast dreymtr hiiosSy 
Eyöldvindartal^ méranda 
Osýnilegrar koðs. 

t>á dðggsM!) létta líta 
Um Ijósan get eg svörb, 
Fœtor bimneska, hvíta 
^JSS ^S Þ^f ^í^"^ um jðr% ; 
Blálygnra bí^ eg strauqna 
A bakka leibslu í, 
At dísin minna drauma 
Ur djúpi rfsl þvf — 

Sé þig í svefni værum 
Svffandi berast þráit 
A sœvi silfurskæruin 
Vib sœtan hðrpuslátt. 
Und fribar björtum boga 
pú birtist mir f dur, 
Sem sól eg !ft þig loga 
Laugaba sumarskúr. 

Pílagrfms hné sem hnfgí 
f>á helgan engil sðr 
Genginn úr guUnu akýji, 
Glabur eg skelf fyrír þér; 
þd lystur aagon aga 
Ægileg fegurb líst 



Digitized 



byGoogk 



Mfpsi f»h á munni upp dajiga 
Og mál í andvarrp mfnt 

þú ert sem himlus háa 
Ha&peglab dýrbarskeib, 
Flóbinu fagurbláa 
Svo Q«ðrri og nærri um left: 
Hvikul sem haugaeldur 
Hverfur þú sjónum kær, 
Hugurinn faat þér faeldur, 
En.böndin þér et naer, 

Hvar lífs á sandi Uggja 
þín léttu himiuðpor? 
Hvar þíttir skdgár skyggja) 
Hvar ekín þitt fagra vor? 
Er þitt a% utan r(ki 
Vib augans sjónarhríng? 
Lft eg a% eins þitt Ifki 
Víb Ijóðta drauma þii^? . 

Ó meyjar fmynd frfta 
Er eigíb ílrriðt hrdsl 
Bljúg. einsog Qólan bh'ba 
Og bt^mleg eíoa og r4fl. 
Hve skswrt þUt augab ekýra, 
— þú skilur ei þess völd — 
Hlýtt einaog sdlin hýra 
Og hreint sem stjarnan köM. 



Digitized 



byGoogk 



40 

pú hugmynd ík\soéá botíi 
Hyar er þdr búiii dvöl? 
^^ i^yggjan heilög þoldi 
Helmsíns áJb nálgitst bðl, 
þar blaes ttm leibir landa 
Lífkaldur feig%ar þeyr, 
þar abeins þyrnar sfanda, 
þegar ab rdsin deyr. 

þú fínnst ei gulls vi^ glampa 
Né gifnd þar forjálar vít, - 
Né slcrfls þar sicært við lampa 
Slcrautbáins ij^mar gtit; 
Eigi hvar giaumur geilur 
GliSpa meS kesknisróm 
Og fíflsktt hlátnr hveilur 
Um hjörtii vitnar ttfm. 

Sfþrey^, en sjaldan fundin 
Svffur þú draums f heim? 
þd býr vil^ þagnar lundinn 
þráspilltum fjarri heim; 
A angurblí^u brunni 
þinn bjarti svanur gól 
þd ert f einverunni 
^n sem á himni sdl. 

S»tt er þlnn hljdm a2> heyra. 
Og himinfegurb sjá, 



Digitized 



byGoogk 



41 

En eitt er ölhi meira, 
Sem aldrei ðeyja má: 
pin mildiD miskanandi, 
Og me^anmkvunar hrygb, 
J>inn elskttríkur andi, 
þfn innilega trygb. 

Hver kann sem þá ab þýba 
þab, sem ab augun tjá, 
þolgób vib þrautír stríba 
Og þerra grátna brá ? 
Hver kani^ svo víljann vekja, 
Er vafinn svefni beib ? . 
Hver kann svo hdgvœrt hrekja 
Hneyxlun af einni iQib? 

Sætast þeim sorgin gleymist, 
Sem aJb þitt brosib skfn, 
Sœtast hver draumur dreymist 
í dýrbarörmum þfn; 
Vor, œska, himin, heimur 
þinn heimanmundur er, 
Náttdymmur daubageimur 
Dagroba fœr af þér. 



St Th. 



Nant os löa* 



Naut! sérbu Itfuna létta 
Hun Ifbur f btáfaimins sal. 



Digitized 



byGoogk 



42 

JafnlendU. j^bu vib siétta- 
pú jtfrtrandi UggiiT f dal. 

þér Ifzt ekkí á Iduna smáii 
Né létta himnafor, 
Né saunginn f sölunum bláu 
Og 8uniargle)[)innar fjör. 

pú baular meb öskrinu illa, 
Ýskrandi Begir%Q þá, 
Ajb vænna sð vðmbina ab fylla 
Og velta aér jörbinni á. 

f>ú stángabir nd ef þú næbiry 
En nautshornin eru ei svo lanng, 
HeyrSu hvab lóan þig hœbir; 
Um himininn fiýr hdn me% söng: 

»Sfnum hvab sæmir a!b æfa, 
Saunglistin dillandi mér 
Og vœngimir hímnesku hæfa — 
£n homhi og klaufiroar þér. 

8t. Th. 



Vetnr og voir. 



Á fjallatindum frflum 
Fönniii hvíta skfn 



Digitized 



byGoogk 



4S 

Gröbnr { fmnvm hlfóQiÐ ^ 
Glitrar iiDJðr þar dvín ; 
þar hjá lindnni lifna blðm 
Og í mnnnm fugla (yM 
Fögrum kvetur hljdm. 

Vetur efra eg eygi, 
En hib netra eg sé 
Mey sem höfub hneigi . 
Hýr í fóbur kné, 
Hallast vorií) vetri nœr, 
Karls vib frebib klaka skegg 
Eærust ddttir hlær. 

8t. Th. 



Sniinaiifðr* 



„Norbur Ifbur aldan öll, 
eigrar hugtirínn víba." 

G. Brynj. 

nGlabur héban vil jeg venda« 

vœrt í segulskaut á ný; 

gjörvallt líf skal eittsinn enda, 

aldrei hef jeg kvibib því. 

Kveb eg ybur, ítra drósa 

augun dökk og hárib svartl 

Og þig, bikar raubra rósa, 

robahvolfib daggarbjart! 



Digitized 



byGoogk 



44 

Líb jeg norl^nr brautir breiiar, 
báli knúinn yfir lönd, 
slcjdtar en nm hrannar heibar 
hleypar gnob met> sndin bdnd; 
ótal borgir framhjá fljdga, 
foldin. snýst sem hjól í krfng, 
ei er ab tala' um leti' og Ida 
lábs á steyptum járnahrfng. 

Lángt f skœrnm Subra sölum 
sá jeg rós og lilju-blóm; 
meyjnm frá og horskum hölum 
heyrbi eg orb og snjallan r<$m; 
og frá tumum himin-háum 
hvellur glumdl stundardans,'^ 
en frá veggjum gullin-gljáum 
glóbi fagur Ijdsa-krans. 

þegar jeg nam þab ab Ifta, 
þá komstd f huga minn, 
gamla fanna foldin hvíta 
fjarri mér, og ísinn þinn; 



Á mörgam kirkjQtiimiim í sobarlöndam eru „klokku- 
spil^, og h^öma ýmisleg lög vib hverja stunda hátt og 
sivjallt. þegar nú klukkurnar gánga eigi eins, og fleiri 
turnar eru nærrí hvor öbrum, þá byijar hvorr eptir 
annann, svo þessi glaumur er nærrí þvf aUtaf, og svo 
hár ab varía heyríst mil manna. 



Digitized 



byGoogk 



45 

heldur vil jeg hjá þér bda 
hYellan laus vib dansios 6m, 
og á þína Æsi trda 
en hrnn gamla sud'r f Rðml 

Aldrei kom sá yíir dagur 
eigi.sem alb faugur mfnn 
hugsafei þig, sem hár og fagur 
hjálminn bjarta speníTir þinn, 
jökul-ás í fimbul-feldi, 
faldinn mön af hvítum 8nj<$; 
vermdur neban dlmum eldi 
undir djúpum norbursjól 

Sólarfjalla birtir bninir 
blíí) og voldug morgunsól, 
og þær s5mu rö&uls rúnir 
Ránar gylla kristallsstól ; 
þótt þn rennir, röbull fagur, 
Ránar til um sérhvert kvöld, 
aldrei samt þinn deyi dagur 
dýr um andans himintjöldl 

MinntU) Saga, mögu þína 

meginfagra tímann á, 

og ab þab má aldrei dvína) 

er þú fyrri gæddir þá; 

ab þeir megi standa og stríba 

stæltum móti deyfbar her, 



Digitized 



byGoogk 



46 

og ei ðbrnin lýdam Ifta 
landfö gtfba ab helga sér. 

Hvab mQn tímans beita dagvi 
höfgan eptir eymdar ddr, 
þegar bltfma Qöldinn fagar 
frjálsri moldu giegiftt úr ? , 
Einhvemtíma víst hann vendir 
veldishönd ab öldnam reyr, 
og hans tíb á engan endir 
ef ei \>}óhin fyrri deyr. 



Promethens. 



Upp af foldar fimbulvf^nm geimi 

Qallilb aldna rís f heimi, 

og a^ skýjum ægtgráum nœr; 

sól á víxl og 8v51um froðtum sldngib 

sveipab jölcli, logum innan þrdngilb, 

en vií) rœtur duhar djtSpur sær. 

Kvelbur lopt af hræfuglanna hljóU, 

hrynja fossar dt um dala mót; 

brimlöbrandi blœs í jotunmóbí 

búri dimt vib hamra fót 

Eilíf rás um uppheims- bláa vegi 
alltaf sitiptir nótt og degi 



Digitized 



byGoogk 



49 

bábar skœrar frain am JDeliíngs dyr. 
Yfir tíndiiiii himinðljomar stigk, 
stiltar aptur nibrí sjóinn hnfga, 
hamaf stendur, hann ér aHtaf kyrr. 
Fögur blóm f Fjidla dji!ípum g}ötam, 
fróar yibuT do^n bimna Bksdf? 
Ybar kyn á obrum dala mtftum. 
yndislegri prýbi hlær. 

Einn þar hlj<5&ar annarlegum eymi, 
eigi frjáls í sólar heimi, 
kuldahrollu]r"kvalib hjarta slær; 
þab er hann, sem þrdbvalds fyrir reibi 
þrautir fann á mærrar æsku skelbi, 
honum enginn huggun neina Ijær. 
Hlekkjum reyrbur fast ab köldum klaka, 
kramib hold, og opin feigbar sárl 
Svefnlaus augu sviba-þrutin vaka, 
sollib hjarta, engin tárl 

Gammor fitor, grán fihri búinn, 
græbgi faat og sulti knúinn, 
augum gýtur innst s& hjartáns rdt; 
fölvu nefí slær f opnar undir, 
eykur kvöl um lángar dauba-standir, 
unir kvikt vib dgnarheima bl<St 
Átfrek slftur ótal kvala möbír 
agn, og vánga þrúbgum hramrai slær; 



Digitized by VnOOglC 



48 

þar er enginn ▼ínnr, engfnn hr&biTy 
öll er bugsan daub og Qærl 

Fram nm heiminn veltast étal aldnr, 
undrastranmar jökulkáldir, 
hann ^r kTalinn hamrabeltín vi)b ; 
hríbum lostinn, hlekkjum þúngum marinn 
heggur æ og slftur feig<^ar-arinn 
lörmnnmikinn Japetnsar nib. 
Hvergi viknar himna meginsjðli, 
horfír rótt á gubdðms kvalda mynd; 
augab mænír upp ab drottíns stóli 
anmt og rautt frá Heljar grínd. 

Gegnum M&t gengur kvöl híns eina, 
gjörvöll jarbar börnin kveinaj 
sífelt glymur sorgleg daubans unn. 
Æbarslögin 6h og höfug titra, 
drgar döggvar blóbgum Ijðma glitra, 
fölnar rós vib djúpan dreyra-brunn. 
Afram þreytir öld f reginmdbi, 
alltaf gengur tíraans möndli nær; 
af sér hdn í raubu bana bl<$%i 
böl og sárar eymdir þvœr* 

£n hvab dugir þab, ef þd ert kvalinn? 

þitt er verk um jarbar dalinn 

eíit, og verbur aptur tekib sízt 

£i var þjób til þeirra kvala sköpub, 



Digitized 



byGoogk 



49 

þjáb ab lifa, deyja sAan töpub; — 
geislinn loksins gegnnm andann brýet 
SérhTor nótt um síbir enda hefnr — 
sériu nokkub morgunrobans Ijós? 
kakiar dau^bans dimmn-hroilur Yefur 
djdpt yrit hjartaib lífsins rtfs. 

Lífsins blóma, gubdómseldinn g<$l&a 
gafstu fjölda jarlbar þjóia, 
allrar vizku undirrót og sto&. 
pa!b var synd, því móti Rögna rá%i 
regindjarfur vilji lionum nál^i, 
eigi var þa^ almættisins 1[)ob. 
Himinmœrin, horfín gullnum loga, 
hdn, sem glöb ab foldar yígum ób, 
hdn þér lypti himins upp ab boga 
hátt frá dimmri jarbar sldb. 

Heít)ir þd ei himins eldinn tekib, 
hvar þá væri afl og þrekib? 
Hvemig vœri þá á víbri fold? 
Kalt og dimt, og sjónlaust andans auga, 
allir Kkir skuggum bleilcra drauga, 
engin glebi, eintóm daubans mold; 
engin vinna andans krapta nærbi^ 
engin leit ab sannleiks djdpri r<$t; 
enginn vindur öldur helgar bærbi 
undir vizkú^trésins rót. 



Digitized 



byGoogk 



60 

Laungun djdp til Ijdssíns unabsala 

lypti ond um vegi svala 

tíl aJb kanna tignarskaeran heim. 

Var þab synd, ef yildi ma&nr Yinna? 

Var þab sœla, ef ekkert mátti ginna 

hugann upp frá lágum grundar geim? 

Var þab rett, ef guðs í góbum fribi 

gengi h'fib sorgarlaust á jörb? 

Var þaí) rángt, þó reginsstyrku hli?)i 

ryddi burtu sálin hörfe? 

Sjálf þig hóf aí) drottins dýrbarlábi 
dóttir J<5vis,*efld ab rábi; 
hegníng bitnar hörb á einum þérl 
Dýrt var keyptur sannleiks Ijdfur Ijómi, 
leikur samt í þokudimmum ómi, 
truflast æ af ólmum heímsins her. 
Gubleg meyja glæddi laungim sæta, 
gneista skærnm lífsins til ab ná; 
himnesk synd, sem ein má andann bæta 
og hann rífa myrkri frá. 

Gegnum böl og mæbu stríba strauma, 
stunuT hjartans, feikna drauma, 
svífur andinn hátt frá rauna reit. 
Ljósin blika, dimmu djópi falin, 
dýr og skær í gegnum himinsalinn, 
eygjast loksins aumri foldar sveit. 



Digitized 



byGoogk 



5t 

Sífeld ii&DÍ gaM)5mséldinn gdlia 
glásMr samt, og eflír fríða dáb; 
smá éni fræiii smárra. foldar þjó&a, 
sarot \>m loksins hljdta náb. 

Hverr veit þal), er hugsar æbstur sjdli 

himins upp' á yeldi88t61i> 

falinn jörb í myrknm meginhjúp? 

Veit hann ei, ab hann hefur andann alib, 

og í honum marga krapta falil^, 

undraheim og óþrjdtandi djup? 

Viljinn sést á veldis-báhim tílba, 

veltifieygum jarbarlífsins straum'; 

einhverntíma þjdbir loksins Ifta 

laungum upp úr kvala draum\ 

því hinn styrki Ijdss á geisla gljáum, 
gengur nú frá sölum háum, 
fyrir brjósti freybir himna sær; 
hann hefír einnig þdngar þrautir unni^, 
þekkir kvöl og harraaskeitbitb runnit); 
nu hann rílcir nau2)um öllum fjær. 
Sigurhar<ban skjdtt hann bendir boga, 
blóbib hnígur soltínn gammur í; 
hendur gubsins hlekkinn sundur toga^ 
heims er byrjui) œfin ný. 

Sterkan íaJbm i stjörnu^geimi breibír^ 
strfóar þreytir himinleibir 



Digitized 



byGoogk 



52 

jörmunfrægar Jóvis djrbarson; 
flytor þreyttan burt dr nöpmm nandnm, 
náum frá og Targa-hræjam daubum — 
aldrei blíknar trygb og trúlynd Ton. 
Gegnnm háan blástjömunnar boga 
berast þeir aJb Qamun guba-eal, 
þar í sigurhöUnm ijdsin loga 
'laung er tíbin mönnum fal. 

Ómi þúngum Heljar grindur glymja, 
gljdfur skjálfa, hrannir rymja, 
dynur stuna dimm ur vítis geim; 
augum stríbum upp til himins lítur 
dvæg Hel, og sárt á jaxlinn 'bítur, 
hann er fjarri hennar drauga sveim. 
Veit hdn glöggt, ab honum fleiri fylgja, 
fœkkar hdpum dtt á Gjallar brú; 
heljarstraumsins hamröm öskrar bylgja, 
hennar éýrh er endub nd. 

Hann er skrýddur himins björtu klæbi, 
hverfur burtu sorg og mæbi^ 
liljuhvítrar grda síbu sár; 
augab hýmar uppheims fyrír Ijdma, 
eilífbar í morgunskœrum bldma, 
ekkert brynur eymdar-vakib tár. 
Fyrir sdlu blika gullnar grindur 
Gimlis4eng8t \S) himinremmdan fdt; 



Digitized 



byGoogk 



53 

hörpustrengi hreifir najdkar vindur, ' 
heilagt þyf er enáaJb blót 

Lffsins dögg, af Ijósam hvanni runnin, 
Ifliar gegnum skýja branninn, 
vekur þjdd og vesæl andans bldm. 
Fjötrar losna, frelsis-sólin mæra 
Qöllin roban eykur logann skæra, 
glymur jörb af gle&iþrúngnum hljóm. 
Hvflir mey f skugga-ljúfuin lundi 
loksins þreylf^um vinar barmi hjá; 
sæt er þrautin eptír fengna ftindi, 
feginstárin væta brá. 

Hví þá eí? Ef þinna kvala kendi 
komin þjób frá sömu hendi 
eins og þd, sem nd ert horfinn heim — 
mun hdn þá ei þinnar sælu njóta? 
f>d lézt hana gneista ^óssins hljdta, 
þd varst fórnin fyrir sígri þeim. 
Gegnum strf% o^ synd a& sigri Ifl&ur 
sá, er þdngan jarbarhlekidnn ber; 
eptír honum sigur-sveigur bnbur, 
sem á himni geymdur er. 

B. e. 



Digitized 



byGoogk 



54 
SaklAUs og slægnr* 



.í* r 



Saungfugl á greinunum glabur 
Gelnr af elsknnBar nsegð.: 
Und.fa^iikÍDni biltír sér na<&ur, 
.{Bðlgína; af /vonzku og Blis^gb;. 

AT íllBkti hann éittinu hvæsir, 
Yptii* sér j«i*í)ínni fVá, 
Bugbum um litnar hanh lœsír, 
liiiliim till ðvltríng náw -^ • 

Sýngjandi fuglính buft flýgur 
Flagglabur himninum mót, 
lilvjlj^l^) eiturkind hiiígur 
Aflvana m^i^r ab r^ít. 



St Th. 



Bj ðrk. 



Björkin mín vœna! I vatninu lílá 
, A,,vormorgni fögrum þig speglast eg sá, 
f>á dögglitir fuglar á glitrandi grein 
Gólu mdt sól, er í ai^strinu skein, 
Blfíba mig dagdrauma dreymdi. 



Digitized 



byGoogk 



55 

Um somaTndtt væra, þá sUíra6i nkóg 
Svífandi máni í lágnættts ró, 
Á náttgala hlj^mlnn eg hlostabi rdtt 
Og hjarta mltt kTrbist nm þðgiila n<$tt) 
Hrygð rainái hjá þér eg gleymdi. 

Á hausti þú lébir mér hæli og skjól 
í hreti þá kdlgaeký byrgíki fyr sól, 
Og laufblöb í storœinum fuku um foM, 
En faldoriiHÍ græni var hnfgínn stb mold, 
þá dauft Tar nm daliaa auba^ 

Nd skelfurbu vetrar af breggbyljnni hrist, 
Og hver mun nu líta vib barlausum kvist? 
þafe fölnar í dag, sem var fagurt í gær, 
En frosnum á balbmi mitt vonarlauf grær, 
þig Ijufasta ¥j[ Ckg i dau^a. : 

St. Th. 



Heimfýsi. 



Fágurt var kvöldib í fril^gSÞlum lund, 

fagurt var sufcrií) hií) varnia! 

Sá jeg þar ótal hjn svtúrteygu sprund, 

snj<$hvíta fœtur og armal 

Annab mér samt í ondinni skein, 

unni jeg hvergi þar silkirein. 



Digitized 



byGoogk 



56 

He^urnar frœgu á fommanna grund 
fundu sA hjarta mér leibirl 
Heiburinn fagur um haut^ur og sund^ 
Helíkons Undir og meibirl 
Ó hvaft jeg ann þér, hin aldna tfbf 
innsett og helgub af frjálsum lýbl 

Ó hyalb jeg ann þér^ mitt Ijdfasta land^ 

leit jeg þar fyrst mína dagal 

Aldan þar hlj^mar Tib ægisand, 

eilff og frœg er þfn sagal 

Saga þér bendir, og sœtt hún hlœr — 

á sigrinum frelsib og veldib grærl 

B. G. 



M«]iömet IL 



Stót hann stálldæddr, 
studdist herfleini; 
glóbi guUhjálmr 
á grams höfbi; 
undrabist ibgrimmr 
aldna prýbi, 
fallna á foldar þröm 
fólknárdnga. 

nLætr nd lœyfss 
léttum dordíngull 



Digitized 



byGoogk 



57 

vefi vorpit 
um vísa salí; 
klakat nátthrafn 
í kynríkum 
Aífrasfabs 
öUfngmdrum.« 

Skinu gullnir 
í glampa sdlar 
hjálmar hvolfretstir 
helgra véa; 
inn gekk öblíngr 
ok nm ðxl reiddi 
ægfligr 
ögnar Ijðma. 

þá var dimt 
er dró fyr s<$lu 
bld!)ug ský 
böbvaldenda, 
ok kross helgr 
kraup til jarbar 
fyri brúnygldum 
boga mána. 

Titrubn salir 
tfrglóandi 
fyrir nýbreytni 
nabels bQba, 



Digitized 



byCoogk 



58 

er drápgjarnar :. . 
dreyrug liófu 
turna iúngl 
Tyrkja hendr. 

þá var kynfrægum 

KonsÝantíní 

rundít af römum 

ríkist<S)i, 

ok .Darra.b^r 

dreyrgr fá»i . 

stoltum l^ 

yíir Staipbdie tíndui^. 



Geialabv.ot*. 



Veizt' aA allt fer og ekkert bíbur ? 
Ólgandi dunar Iffðins haf ; 
dagliljan blómgvaslr, blfknar; líbur 
bersnaubum staungli lokðins af. 
Og máninn rís af marar «5eum; — 
mnndi hann standa^ á himnlkyrr? 
Nær fannstu blæinn bíba á rósum, 
borinn um fjarrar sdlar dyr? 

Hæðirbu þann, sem hog^n lætur 
hverfulum draumum lííia frá? 



Digitized 



byGoogk 



- 69 

Hlærbu ab þeim, spna gengna .gmtur 
glefeinnar sfcund, og táraat má? — 
f>ú grætur alðrei} þfn eru tárin 
þornub í heimsfn^ sæta glaun^^ ; : 
lifandi ertu lagbur nárlnn, 
laugat)ur djúpum gleymsku stnmm'. 

RotnabsM' grafir^ p«Ili prýddar^ 
purpurardiik og. guUinmálm, 
hríngum ög festuin fögrum skrýddf^y 
þér finnílb ei til af mínum sálm. 
þab; ^r ei von. því draumur dregur . 
dásætur. æ um y^ar lei?), , . 
En þab er opinn annar vegur, 
þá ;epdar þetta dýri^ar-skeiti. 

Yfir þ^r bölvun eilíf vofir, 
óhreina, iiiuna(^-kæ^a 841 1 
þab er ei,íur<ba^ )f6 þd sófir, 
þegar þér Bkemtir ^kkert tál! 
þú, .8041 a2) :84»fnar aætt á kvöldlii 
í synda na.atn íig háliim draum^ ; 
dvalarheims mjuku doba-tjöldin 
diUa þér væi*t i gl<9ym8ku straumV 

Ei færbu t\ma tH sA gráta^ . 
tárib er dæmt «f kinnum þ5r; 
þá'ii^átt æ tU ab leika, og láta 
lypta þér upp af aynda-her; — 



Digitized 



byGoogk 



60 - 

wgle^iii, sem býr í gullnum skálnm, 
gubdömlegt yndi í kossa leik, 
þd svæfir önd f ástar málum, 
annars er jörbin snaub og bleik.« 

þab hjálpar ei, eg heldur tala 
Yib hjörtun, sem ab skilja mig; 
inbib meb mér til Ijtfssins sala 
lágum frá jariíiarheimsins stig; 
þér þekkitb mig, sem á f œ%um 
eldíngaheitan logastraam, 
runninn af íjarrum himna hæbum 
hfngab til mfn f Iffsins glaum. 

Opt gekk eg fram meb ægis^sundi 
tflgandi þar sem báran sveif, 
og vindur hart af háum lundi 
hálf-visnub lau6n nibur reif; 
og laufin fðllu* á Qgar 5Idtt, 
fibu þar ab/ sem geisla sltf 
dt jfir sæ, og snöggt þar dvðldu, 
sfban allt út f myrkrib fíó. 

Er ekki lífíb eins ab ski^a? — 
örlas[a berumst vér af straum* 
dýrblegum eptir drottine vilja 
daubans f mibjum öldn-glaum*, 
þángab sero gubddms geislinn sendir 
glampandi Ijtfs á veikan reyr; 



Digitized 



byGoogk 



61 

og þar er lagbur lífsins endir, 
hann Ijdmar snöggvast vid, og deyf. 

p\i hva^ er lífil^? Lángnr draumnr? 
Lángur fyrir oss, er sjáum skamt; 
en annab kvetur andans straumur, 
æfínnar stund er skam]|fvinn samt; 
fallandi tár í tímans hafi; 
tindrandi dögg á lífsins meib; 
sœrokín perla úr svörtu kafi 
sveiflub af vindi á löndin breib. 

En þessi perlal Ljúfí lj<5mi, 
iystur þig drottinn geislum á! 
Lifandi dögg á lífsins blómi, 
ijdft er ab skoba þig og sjál 
Sumstabar myrk af sorgar bárum, 
sollib er jarbarlífib ^I; 
sumstabar glæst af glebi-tárum 
glæddum af æbri og betri sdll 

Fegurbar upp í heiminn háa, 
hreinskilin allra stígur sál; 
en þángab kemst ei falsib fláa, 
fribrofans önd né lundin hál. 
Eins og í speígli endúrljómar 
ólgandi bára lífsins þar, 
og á regnboga hvolfum hljdmar 
hvab sem á jörb ei skilib var. 



Digitized 



byGoogk 



Himneskrá mejja hendur bæra 
hörpnr, og gullna strengi slá^ 
marmara brjóstib mjallartæra 
munarheíms Ijdnía slær sér frá; 
en athugilb þab, ab undir llfa 
elskandi hjörtU) trd og hrein; 
yfir þeim fíngyr Skuldar skrifa 
skínandi lof á Síngastein. 

Svo þegar lifír hugans heimur 
hverfulu táli lífsins Qær, 
þá stendur opinn þessi geimur, 
þrubbjörtum stóli drottins nœr; 
þar blómgvast æ í þýbum gróiba 
þab sem af hjarta plantab var; 
aldreigi yísnar ástin góba, 
alltaf hún græf og lifir þar. 

þar Ijómar s61 í skærra skrúbi, 
en skínandi jarbar fólnW hlær; 
aldreigi gengur geislinn prú<bi 
grádökkv.um sœvar öldum nær; 
máttugir andar himins hneigja 
heilagan frib af ddmsins stól; 
vonlausar engar þjóbir þreyja, 
þar er hin rétta frelsis s($l. 

hversu mjög um alla daga 
ilt hefír runnib manna blóbl 



Digitized 



byGoogk 



63 

Vií) hefir sk^lfib evanhvft 8aga, 
sárkvalin fjöld er dreyrann dbl 
hversu margt hún má ei rita 
morbheitum staf á gullib spjaldl 
Feigbin og sverbin feiknum lita 
foldar-veg jafnt og sdlar-tjald I 

Fornaldar þjób, sem fast í anda 
frteÍ8isin8 leítar jörbu á, 
ókomíns tíma stobír standa 
stöbugar þínum februm hjál 
Okominn tími fornöld felur^ 
fornöldin býr í dimmum hjúp; 
hún geymir margt, sem af sér elur 
andlegan styrk um lífsíns djúp 

Svo hermir taflan, guUi grafin: 
nglepjandi Ijóminn heimsins fer, 
munabi og táli veilu vafinn, 
velktur í glæstum synda her. 
Upp yfír þab er heibur hafínn, 
heibnrinn aldrei syndin lér; 
hann er af nautn og hlj<$mi tafinn, 
hans því aJb veröld önnur er.« 



B. G. 



Digitized 



byGoogk 



64 
Fyrr og uú* 



þltt sakleysi, það er týndur grípur, 
þinna kinna nú er fölnub rós, 
Brosi<& þitt er syndarinnar svipur, 
Sjónar þínnar döprub eru Ijds; 
nia smyrslin bœta robann blyg&ar, 
Blœja glitnb feimni, sem er misst 
Dýrar perlur tárin hreinnar trygiar, 
Tjón þab fegrar engin prjálsöm list. 

Silkib þfna svívirbfng ei dylur, 
Snjóhvítt línib verbur dökkt á þér, 
Dauba og rotnun gröfín glsesta hylur, 
61e%in uppgerb sem þinn harmur er; 
Viburstygb, er keyptra kossa lœti 
Eoma á eptir hræsnisfullum grát, 
Syndar 6vit er þín ofsakæti, 
Örvæntfngar þinnar rínglab fát. 

Sá eg þig f sakleysinu Ijóma, 
Sdiin brenndi þinn hinn fagra lit, 
Varstu f dalnum bldmib allra blóma, 
Blekkti þig ei heímsins prjái né glit, 
Liljan hvfta, himindöggin skæra 
Hreinan, sem þinn vættu meyjarfdt, 
Sýndust mér af sálu þínni læra 
Sólaríogrum himni ab brosa mót. 



Digitized 



byGoogk 



65 

Fyrr í þiimi fátœkt anbug yarsta 
Fegurb bdin, líkt sem dygbar hjdp, 
Hnlin tötrum hjarta flekklaust barstu — 
Himinperlu varpstu í sjávardjúp! 
Hvernig ertu hröpub, stjarnan bjarta! 
Heiðum nibraf þínum dýri!)arstig ? 
Rósin fagra! núJbi nabran svarta 
Nœmu biti svo ab eitra þig? 

Hríbín kalda, döggin lopts mun lauga 
Lei^i þitt, en ekkert mannlegt tár; 
A þér hvflí himins líknar auga« 
Harmi þrdngnar síga láttu brár; 
Lokkum slegnum, höftii grátnu hneigiu 
Hans ab fótum, 511 sem grœiir mein, 
Glæstu skrubi, gulii og perlum fleygbu, 
GvAí skína fegurst tárin hrein. 

St Th. 



Venns off Freyjti. 



Eiiíft blá í endalausum geimi 
dngum syalar guða-heimi, 
bjarminn skín um mæra morgunstund; 
máninn kvebur skýja-beltln bláu, 
þurtu flýr af stjðmutjaldi háu, 
þegir fugl í þéttum mýrtus-lund. 



Digitized 



byGoogk 



Blœrlnn andar blítt frá vestursölumy 
blikar eiigin dögg á neinni rds; 
engin lilja Qalls í djdpum dðlum 
dagsins þelckir furbu-lj<58. 

Föbus reis dr fjarbar dökkum bárunt 
fögrum úrgur geisla-tárum, 
aldrei iýsti sólin slíkan dag! 
Allt í sama augnabliki dundi, 
unnir kvábu, fískur lék á sundi, 
yindur þaut og vakti gle^ibrag; 
þruman umdi þý(5um orgels hljdmiy 
þeytti lækur dögg á gráan stein; 
fuglar kTá?>u blíí)um barna-rdmi, 
brýndu nef á mýrtus-grein. 

Eins og spegiU allur sjdrinn þandi 
ægidúkinn fram meb landi 
unz hann hvarf aHb yztum sjónarhríng ; 
laufíb skalf í léttum himinvindi, 
Ijdsib skein á bláum Qalla-tindi, 
s<51in breiddi unaib alit í kríng. 
Álfur smár í lulctu i<5tusbl<5mi 
lypti höf^i upp af mjdkri sæng, 
fljdga vildi m<5ti munarhlj<5Ai> 
mátti saiht ei hreifa vœng; 

Fyrr en hdn af svðlum snburs öldum 
sveif á gullnum œgis íöldum. 



Digitized 



byGoogk 



67 

hun, sem lœtur' beimsins ælbar slá; 
risu ótai rdsír npp í dölum, 
raubur bikar lyptí döggum svölum, 
fögrum dropa fuglar bergbu á. 
Venus rels og vakti munar-yndi, 
yeröld skein í nýjum dýrbarheím; 
harpan- griska saung í sælum vindi, 
Sappho vakti ástar-hreim. 

En vi(5 nor<bur3 yztan seguldróma, 
aldnar þar sem bárur hljðma 
dimt og þúngt við dökkvan ara-stein; 
þar sem sdl á sumrum má ei deyja 
situr stilt og himinborin Freyja, 
gullinblæju faldin, hvít og hrein. 
Engin læti ástir þínar boi^a, 
eigi hlj<5ma guUin sorgar-tár; 
en þau skína mær í munar-roba 
mjúk vi2) hveldar augna-brár. 

Fram ab austurs unabfojörtum straumum 
undin rökkri og geisla-draumum 
lítur þá og kannar kyi^a-djúp; 
œ þd eptir dimmu hlustar hljól!)i, 
hyggur vonarklökk sA libnum Óbi, 
sem er klœddur köidum daubans hjúp. 
þín er ástin þagnar treyst í drdma 
þdng og stöbug innst í hjartans rót. 



Digitized by VnOOglC 



68 

þ6tt hnn glymji ei, nð heyrist hljdma 
heilög nein vih guba-blót. 

Enginn kann þinn œttarbálk sJb te^a, 
undrnm rokinn geísla-jelja 
hjnpast hann f himindimmri nótt; 
þyí er ástin nna<^rökkri vafin, 
yfir dag og sólargeisla hafin, 
andar sœtast, þegar allt er hlj<5tt 
Hœgt í mánans töfra-geisla glitrar 
glabast auga undir meyjar-brá, 
og á munni munarkossinn titrar 
meðan hjörtun bœbi slá. 

Mun þig ekkert mannlegt líta auga, 
myrka. þótt um híminbauga 
þenji andinn mikla meginsjón? 
Nei, þd unír eilífbar í djúpi 
ódaubieikans falin geisla-hjupi, 
hafin upp á hœstan dýrbartrón. 
þaban hvelfast híminreístir bogar 
haul^urs til meb eld og dauba-blób, 
me%an lifir mey, og ástarlogar 
mega giœba skáldsins ób. 

Bíddu, Freyja, aptur kemur Óí)ur 
austri frá meb nýjan bróbur, 
afl og þrek í svásum saungva hijóm. 
Venus dd, og djúpt í öldu-glaumi 



Digitized 



byGoogk 



dTelnr hún, í Qarram alda slraumi^ 
hvfta gybju hylja Tisin blóm. 
£n þú lifír efst yib segnlleiti, 
ástin vermir jökulkaldan stig — 
meftan norrœn meyja kann þitt heiti 
mun hún elska, og nefna þigl 



B. Q. 



Grundin vallar glitrub hlær, 
Glóir Á hjalla og rinda, 
Stfiarhalla blfóur blœr 
Blæs um fjallatinda. 



Látum skotib fari á .flot á fagran græfti, 
Vindur lotinn varpar mœ&i, 
Valla er brot á RánarklœbL 



Blundar Rán á bebi köld, 
A bláa stimir lána, 
Blikib frána um blíbast kvöld 
Brei%ir hyman mána. 

Feigb um vogar dimma djúp 
Dirfíst ei A kreika, 
Tdngls vib loga í hvftum hjdp 
Hafsins meyjar leika. 



Digitized 



byGoogk 



70 

Armar þinn nm háls roðr hverfí, 
Hlýra blossi rósin þekk, 
Lofnar minni, ángurs erfi 
Eg í kossum þínum drekk. 



Æskuhrygb er einsog mjöU á apríls degl, 
A augabragbi eínu hiín hjabnar 
Obar enn fyrir sdlu glabnar. 



p6 þd aumkvist yíir mann, 
Er ángur sorgin vinnur, 
Mest þd aumkva œttir þann 
Til engrar sem a% fínnur. 



St Th. 



S e 1 m « m i 1 

eptir Osslan. 



Stjarna dsorgar 
Albfarandi, 

Logskær leiptrar þd 
Lágt í vestri, 
Skör þín gullbærb 
Vib ský losnar, 
Fetum glæstum 
Yfir fjöll þd lífcur. 



Digitized 



byGoogk 



71 

Uvab á Jáglendi 
Líta viltu? 
Roki Háaar 
Er í ró vaggab: 
Heyrast úr fjarska 
Fossa dunur, 
Nibur brimboba 
A bjöi^m fjœrri* 

Flökta flttgur 
Um fagra völlu, 
Saunglandi í Bveimum 
Síí) á kvöldi; 
Hvab vUtu skoia 
f>ú hib skœra Ijós? 
£n þú brosir 
Og áburtu snýrl 

Ab þér fagnandí 
Flykkjast unnir, 
Lauga Ijdsfagra 
Lokka þína. 
Eveb eg þig hljtfbi 
Himingeislil 
Hug Ossians, 
Hefjist Ijóml 

Og albjartur 
Upp hann rennur, 



Digitized 



byGoogk 



72 

Lít eg hollYÍni 
Heljargengna ; 
Finnast á Lóru 
Frægra svipir, 
Opt sem endor 
í árdaga. 

þar Fíngáll, 
Fram of svífor, 
Lflcur þeyþrángnum 
þoku mekki, 
Standa umhverfið 
Itrir kappar, 
Gráhær2)nT Ullín 
Glæstur Rýntf. 

Alpfn sœtastri 

SaungTÖdd gœddur, 

Mfnóna óbdfs 

Ástartrega; 

Ó hve þér vinir? 

Eru?) breyttir, 

Sf^an Selmu 

At sumbli vorum. 

t>ar vér af kappi 
þreyta knáttum, 
Sem vorvindar 
A vöilum útí, 



Digitized 



byGoogk 



73 

Er þeir iim hlAar 
Hraibír svffa, 
Og veik strá 
Pyrir vindgasti 
Endrum og eins 
Útaf leggjast 

Fram sveiF Mínóna 
í fegurí) sinni, 
Augum grátþrúngnum 
A grund festum, 
Hreiftist vindköstam 
Haddur svanna, 
þeim, er af fjalli 
Fl^gbust ofan. 

GhSpnuÍu hugir 
Hers oddvita, 
Er hdn snjallan nam 
Saung ab heQa; 
Leibi Salgars 
þeir litib höfbu, 
Svefnhds Kolmu 
Ennar svanbrjóstubu, 
Sœtrdma&rar, 
Er sitja knátti, 
Aum, einmana 
Á eybifjalll. 



Digitized 



byGoogk 



74 

|>eim bafbí svanna ' 
Salgar beitib 
FegiDBfundi, 
En fármyrkur 
Grdfói grímu, ~ 
Grátraust Kolmu^ 
Hryggrar á beibi 
Heyri lýbir. 

K O L M A. 
Nú er nótt komin 
Of nipt einmana, 
Hjálparvana á beibi, 
Bylur hvín í bjðrgum, 
Beljandi foss 
Straums í gljdfur steypist 

Ekkert byrgi 

Aumri skýlir 

í hör<bum hrí&ar skdrum; 

Stend eg á bcrsvœii 

Bana gefín, 

Ein í víti vebra. 

Eom þú máni! 
Undan mökkvaskýjum 
Brenníb blys nœturl 
Leiibar Ijós 
Mér lýsib þángab, 
Er mínn sjafni sefur. 



Digitized 



byGoogk 



75 

þar hann af yeibum 
þreyttur liggur, 
Og óbentur álmur 
Honum hjá — 
En hundar móbir. 
Blabra kappa kríngum. 

VI?) berg þar brunar 
Um breilHttr mosa . 
Elfur, eiu eg .J)reyi, 
Ymja &tormar„ 
En stfaumar belja, 
Heyrist ástarr^dd engi. 

Hy( dyalikr Salgar 

Heit ab efnk 

Frægur fjallkappi? • 

Hér er berglb 

Og björk ib sama, ^ 

Hér er híb fosaandi fljðt. 

Héítn um nóttu 
Híngab koma, t 

Hvert er Salgar horfínn? 
Flýja vildi eg fó&ur, 
Flýja brdbur 
Meb þér mikillátan. 

Hafa .frændur 
I fjandskap vorir, 



Digitized 



byGoogk 



16 

ÁH og mdeilom 
Lángán aldoT) 
£n okkor saman 
Ungom ástir mnno. 

þagntb om stiind 
Stormar hvassir, 
þagnit straumar strfóir, 
Svo heyrast omhyerfis 
Hljtf% mfn konnl, 
Kœrs á vhiar vega. 

Hvarflar þú villur, 
Hér em eg, Salgar! 
Til þfn kallar Kolma; 
Hér er bergib 
Og björk ib sama, 
Svanni Salgar þreyir. 

Hvf frestar þd 

Hingabkomu ? 

Ljósar frá mildom mána, 

Glampar á fljdt 

í fbgrom dali, 

Klettabrúnir birtast 

Sé eg hann hvergi • 
A hamra gnýpom, 
Né rakkar ondan renna, 
Me^ fegins frétt 



Digitized 



byGoogk 



7.7 

Aí) fari fainDÍg, 

Bíb eg ein og áugraat 

• Hverjir & heibi 
Vií) hlil^ mér liggjaV 
Unnusti og barmi 
Bálbir saman! 
Mér ástviQir 
Mínir svarið; — 
Engin þeir KoUnu 
AndsYör veita. 

Ansib mér, 
Eg er einmana, 
Hrolli hijáb 
Hugar kvíba; 
Æ þeir iiggja 
Lífs andvana; 
Bióbgir eru benlogar 
Eptir bardaga. 

Hví minn Salgar 
Hlýri vóstH? 
Hví 1^2;tu Salgar 
Hlýra veginn? 
Ylckur ástfólgnum 
Unnag bábum, 
Hvab skal eg Ijufum 
Til lofs inna? 



Digitized 



byGoogk 



78 

Fríbur varst þú 
Á Qalli ab Kta, 
Stálklæddra mebal 
Stríbkvtójenda; 
Hann var í orrustu 
Ógurlegur. 

Hlustií) á h\}ó^ mín, 
Hlýbib máli 
Mínu, þér munar 
Megir dýrstirl ^ 
J>eir vib þegja, 
Muna þögn brugfeift, • 
ísköld, ískðld, 
Astvina bijóst. 

þér af háklettum 
Heibarfjalla 
Vakandi á ttndum 
Veburnœmum, 
Halir helgengnit 
Hljóíi of sendií), 
Mæliíi, 6 mælií) 
Munica hræ)bast. 

Hvert eruí) þér 
Til hvíldar gengnir? 
Hverjum í helli 
Hárra bjarga? 



Digitized 



byGoogk 



79 

Heyrast ei náir 
í nœturvindi 
Né hálfJtöfiiu?) 
Hljdí) í stormi. 

Hér roun eg grátin 
Um grímu sitja, 
Og árgeisla . 
Ángrub bíba. 
Lábinna vinir 
Leibi reisibl 
Unz Eolma kemur 
Standi l^uml opib. 

Lí^ur sem draumur 
Líf mitt burtu, 
Hví skal eg einmana 
Eptir þreyja? 
Hér er mér uppi 
Vib elfarhamra 
Hátt glymjandi, 
Hvíla búin. 

pá er svartnœtti 
Svífur yfir, 
Og hvas8vi<&ri, 
Um heibi blása, 
Skal svipur minn 
í svali standa 



Digitized 



byGoogk 



80 

Og ástvina 
Andrán trega. 

Mon vegmó^ur 
Veibimabur 
Hljób mín hejra 
Ur hdskofaf 
Ogn og unun 
í einu fángínn; 
þá mun eg sœtum 
Saungum harma, 
Er eg allshugar 
Unna knátti. 

Svo kvabstu Mínóna 
Mærín rj<5ba, 
Tormans d<5ttir, 
Tár oss hrundu, 
því of Koimu sök 
Klökkir yorum ; 
þá kom jueb hörpu 
Hróbrar sniíbur 
Ullín og <5Í) 
Aipíns flutti. 

Yndi var Aipíns 
Ómi hlýba, 
Andi Rýnds 
Var eldgeisli, 



Digitized 



byGoogk 



8t 

£o þeír hvíh hQlbu 
í húmi grafar; 
Heyrbit Selmu sjót 
SaungTa þeirra. 

HorfiHÐ Tár ÚUín 
Heim af veibum 
Eítt simi ábur 
En ítrir féllu. 
Heyrbi hami er haiir 
Á heibi fluttu 
Sœtan saung, 
Sorgum blandimi. 

Hörmubtt þeir 
Hníginn Mórar 
Manna mestan 
Fyrir mold ofan; 
Hans var hugur 
Sem hugur Fíngáls, 
Eimnir sem Oskars 
AngurvabiU. 

Féll binn fóllídjarfi, 
Fabir syrgbi, 
Fyiltust saiQQiandí 
Systur síugtt, 
Augu Míá<5nu 
Astartárum ; 



Digitized 



byGoogk 



82 

Vagnboriim Mórar 
Víf nam gráta. 

Vatt g^r gnllbjðft 
Frá gígju slættí, 
ÚllínSi sem máni 
Mær í restri) 
Er hann á sig veit 
Urgar skúrír, 
Og skör sk^aiidi 
Skýjum sveipar. 

Hrærða^iinei UUín 
Hörpustrengi, 
Var hafínn þá 
Harmasauiigor. 

BÝ NÓ. 

Slotab er stormi 
Og steypiskúnim, 
Mildt er raibdegi; 
Ský um lopt leýsasty 
Of leyti græn 
Hvarflar hverftil sóL 

Geyst ÚT gilí 
Nibrí grýttan dal 
Veltur mdrau^ móba, 
Ununar ómi 



Digitized 



byGoogk 



63 

Elfur'ni?)ar, 

þó heyri eg sætari saung. 

Rödd er þa!) Alpíns^ 
Hins óbgöfga, 
LiMnn harmar hal, 
Lotinn af elli, 
Augu þrutna 
Sollnum sorgar lindum. 

Hví þd Alpínl 

Hinn dbsnjalli 

Hvarflar einn um heibar? 

Stynur sem vindur 

A vibum uti, 

Sem unn víb eybisanda. 

A L P f N. 

Hrynja tár mín 
Of hölum libnum, 
Kveð eg iátnum 
Til lofs, Rýnol 
Gjörfulegur 
þú á gnýpu stendur, 
Frfóur í flokki 
Fjallborinna. 

Muntn þó sem Mórar 
Til moldar hníga, 

Digitizedby VnOOgk 



84 

Klökkva man halur 
Oí kumli þínuy 
þig munut Qöll 
Framar kenna; 
Ýr þinn dbentur 
Mun eptir liggja. 

Fljótur varstU) Mðrai*! 
A fæt! renna, 
Sem um háheibi 
Híndar kálfur, 
Og volegur 
Sem vígabrandur; 
Bræbi þín var bylur, 
En benjavöndur 
Eldfng æbandí, 
Æghi rdmur 
þinn, sem vaxandi 
Vatna nií)ur, 
Sem þdngt þruma 
f>rymji í Qarska. 

Hnigu margir 
Fyrir hjörfi þínum, 
Brunnu þeir í báii 
Bræbi þinnar, 
En er heim komstu 
Ur Hildar órum, 
B}6 þér of brúnum 
Blíbur fribur. 



Digitized by VnOOglC 



S5 

pá var Bvipiir þínn 
Sólu Ifkur, 
Eptir regnsktSrir 
Ofan fallQar, 
MilduT sem máni 
Um mibnœtii 
Sem vötn dala 
í væru logni, 
Eptir afstabin 
Ofsavebur. 

{>raungt er nú hús þitt 
Herglötubur! 
því skjótmœid er 
Skrefum þremur 
Ógnvalds gröf 
Öllum meiri; 
Onæfa grásteinar 
Á grund fjórir, 
Né mörk meíri 
A moldum þínum, 

Barlaus bjö|rk, 
Blalctandi strá, 
Er hávaxin 
Hvína í vindi, 
Sýna vegmóbum 
Veibimanni 



Digitized 



byGoogk 



MikUl hvar Mórar 
Uod molda hvílí^ 
Svo er lýfefrsBgum 
Lágt und höfót 

|>ig grætur Mórar 
Móbír engi, 
Né mey mjdkum 
Munar tárum; 
Líðin er sú, 
Er þér líf veittl, 
Né mær lifir, 
Morglans dóttir. . 

Hver fer hinníg 
Hokinn vili staf, 
Hvítur af hrynjandi 
Hærulokkum, 
OrátlúnuiH augum^ 
Gremi þrúngínn) 
Hrumur, skjálfandi 
í hverju spori? 

f>ar er fabir þinn 

Fallinn Mórar! 

Er þig einkason 

Eiga knátti; 

Frétti hann frægb þína 

í fdlkorrustum, 



Digitized 



byGoogk 



97 

Evi frétti ei fabir 
Af feigb sonar? 

Grát þú m^ mtttan 
Mórars faðirl j 

Orát, en hann heyrir 
Hljób þÍQ eigi. 
púúgax er danbra 
Dúr í moldu. 
Lágmr lil)inDa 
Lýba b<Slstiir; 

Heyrir raast þína 
Hann aldreigi, 
Né víb Wburrm 
Framar vaknár^ 
Nœr mun daggeisli 
Daabum skfna, 
Og blundi sofenda 
Brugbií) láta? -f .., 

Far :vel öblÍBga 
Iturlaukurl 
SigarmögnabuT 
A flverba lábi; 
Munattu í íleindrífu 
Framar standa, 
Né meir þitt 
1 myrkvibí 



Digitized 



byGoogk 



88 

Bláskrúb bdt^w 
Birta kasta. 

Lifir bur engi 
At látfnn þig, 
En lofieg 
í \)6tnm minníiig, 
Uppi mun nafn þitt^ 
Meban öld lifir; 
Mun hún af M4rar 
Miklum heyra. 

Urbu haraigfaUir 

Halir allir, 

£n Armfn öndn Tarp 

Erfiblegast; 

Mundi hann síns sonar 

Sáran danba, 

Er dngur beid 

Aldurtila. 

Fregna nam Earmor^ 
Fylkir nœrstaddur 
Glymjandi Galmala: 
Hyí gldpnar Armín? 

Er grátsefni? 
Gjaliir hljdmar 
Heyrast hljdl&fagrir, 



Digitized 



byGoogk 



89 

Hugfángandí; 
Stfgur 8V0 stQndum 
Af 8t5biivatai 
Ljúf lognþoka 
Og liebi8t yfir 
Hljdblátan dal, 
HifnindöggVQm 
Gljáum grasknappar 
Grœnir fyllast; 
þá kemur eygltf 
Alskínandi, 
Hverfur þfó þoka 
þegar ( stab. 

Hví er Armín 
Öldum gyrl&rar 
Gormu gramur 
Af gráti hljóSur? 

Emk ángrabur, 

m allítil 

Runnu rök 

Til ranna roinna; 

Sonarlát 

Sízt þó tregar 

Karmor! né dýrrar 

Ðdttur missi. 

Lifír Eolgar 
Hinn lý^hraustí 



Digitized 



byGoogk 



Mœr Annírii 
Meyja prý^í, 
Hefjast liniar 
Á hróburbabmi, 
En ætt Armíns 
A enda M^ndur. 

Myrkiir Dára 
£r þínn moldbebur, 
þungur höfgí 
Dnd þremi svarlbar, 
Nær muntu blundi 
Breg<5a þínum, 
Og sætrómut) 
Af svefní vakna? 

Hvínib haustkólgu 
Hvassir byljirl 
Blásib um heiibi, 
Beljib, fljótl í gljufrum, 
Ymjib, ofvibril 
í eikum mínum, 
Renn þd, mánil 
Pyrir rof skýja, 
Bleikri ásján 
Láttu bregba fyrir, 
Og hræbilega 
Hugskotaaogum 



Digitized 



byGoogk 



91 

Birtast bölB^tt, 
Er börn mÍÐ d<$ii. 

Í>egar Arindal 
tursterkur 
Og Dára d<5 
^in dagbjarta; 
Dóttir mín 
Ðára en fagra, 
Fögur sem máni 
Of Furu lýsi, 
Hreinní hvítari 
Himinmjöllu, 
Ljiif sem ilmvindar 
Anganreifír. 

þinn var Arindal 
Almur sterkur, 
Fleinn flngglabur 
Ab fundi sverba, 
Augnráb ógurlegt 
Sem ægisþoka, 
Skjöldur sem skruggu 
Ský í stormi. 

Kom Armar 
Hinn ímunfræei 
Og dnga mey 
Astar kvaddi^ 



Digitized 



byGoogk 



Vara lábskrantubi 
Lengi synjab, 
Er vina vonir 
Vaxa þdktn. 

Gramur yar Erab 
Obgals nií)ur — 
Hafbi Armar hans 
Hlyra vegib; 
Kom hann duiklœddur 
Sem drafnar mögur, 
Frítt var fley hans 
Á fl<S%i sA líta, 
Hadd bar hann hvítan 
Htfgværb á svip. 

^ Meyjanna bldmi ! 
Máls hann vakti, 
pú hin ástfagra 
Armfns dóttirl 
Veit eg allskammt 
A SBgisdjúpi 
Bjarg meb apaldri 
Annarsvegar, 
Og álengdar 
Aldin glóir; 
þar bí&ur Armar 
Ungrar Dáru 



Digitized 



byGoogk 



93 

Skal eg hans þángab 
Heitmey fesra. 

Fór audspaung, 
Nam á Armar kalla; 
Bergmál eltt 
Veitti brúbi svör: 
Armar unnasti, 
Hinn ástkœri, 
Hví þd hug minn svo 
Hnípinn skeifir? 
Hejr ángurhljób 
Arnarbs niburl 
£r aum Dára 
A þig kallar. 

Hló þá Erab 
Og heim réri, 
Grát nam gullskögul 
Gjöilum kiökkva, 
Kallabi föbur, 
Kallaí)i hlýra: 
Armín! Arindal! 
Engi kemur 
Ðáru ab hrífa 
Ur helgreipuQi. 

Hljóp Arindal 
Af heibi ofan, 



Digitized 



byGoogk 



94 

Byrbar veiMfángs 
Bar á herbum; 
Honum vib hlib 
Hremsur gluindu, 
Runnu rakkar fímm 
Meb rekk gráir. 

Stórlátan Erab 

Hann á ströndu leít, 

T<5k bölvísan 

Og vi(b björk reyrbi 

Læbíng harbsnúnum 

Húlbaróla; 

Stynur hann meb storma 

Stríibum gusti. 

Réri Arindal 
Undan landi, 
Hug(bi8t dábfrœgur 
Dáru ab bjarga, 
Eom Armar 
í dgnareiM 
Skaut gafíaki 
GráQöbrubu* 

Saung þab sokkvandí 
í míns sonar hjarta; 
Fjellst þú Arindal 
Erabs í stab, 



Digitized 



byGoogk 



95 

Stöi)vabi8t óbar 
Öldu Bvelpur, 
Bur minn b&2tar 
þar und bjargí d($* 

Gráta mátta, Dára! 
Grímmum tárum, 
Bró<bur bog:ar þér 
Blóí) vft fætur; 
E<$lgu björtnr 
Er á kletti sprdnginn. 

Varp sér Armar 
í ægí djúpan, 
Dáru sA duga, 
Eba deyja sjálfur, 
Sveiflabi svipvindí 
Af sjávarhömrum — 
Sölck hann í sœ, 
Né sást framar. 

Og hljób heyrbast 
í húmi nœtur 
A dránga dimmum 
Ddttur mínnar, 
Æpti án afláts, 
Æpti hástöfum, 
Hve máttí eg böli 
Bót of vinna? 



Digitized 



byGoogk 



96 

Gjöryalla grímu 
Rg vib græbi 8t<$&, 
Sá mey mara 
f mána skymu, 
Hvein hYassvi^ri, 
En hrétskiSrir 
Á háfjalli 
Harban dundu. 

Mæddust hijöb meyjar 
Fyrir morgun lldu 
Og sorgarkveín 
Smá þagnabi, 
Sem hin andsvala 
Aptangola 
í græntdar 
Grasi kafnar. 

Dó hún af ^ka 

Yfírkomin 

Og einmana 

Vib Armín skildi; 

Horfínn er mér ab hjaldri 

Hreystidugur, 

Lofnar er láni 

Ljufu farií). 

pá ofvibri 
Yfir geisa^ 



Digitizedby VnOOgk 



97 

Og nor^anhregg 
í hafróti 
Lætur hols)cefiiir 
ViÖ hirani rjáka, 
Sít eg á hömrum 
Hátt glymjandi. 

Horfí hrygguT 
Á Heljar dránga, 
Og svipi sé, 
Er sezt máni, 
Barna minna 
Um bjarg reikaj 
Og hörmug tvö 
Hníga ab rdnum. 

Uví af mebaumkvun 
Hvorugt mælir? 
Megub frammlibin 
Fö(bur kenna; 
Mjög er eg Karmor 
Kífi þrútinn; 
Míns móibtrega 
Eru mikil r^ 

Kvábu svo Barl^ar ~ 
þá var bragar gengi, 
Er hilmir hlýddi _ 
Hörpuslætti 



Digitized 



byGoogk 



98 

'ítrum ^dagii 
Óí)art8luin; 
þyrptust þjóbskatar 
þá af nöllum 
Háum ab heyra 
HljóbsnUd fagra. 

Kunnu þeir lof 
Kónu* röddU) — 
þeim, er mestur var 
Mœrbar tíva; 
En mál-8verb mitt 
Mæbir elli, 
Og hugarþrótt 
Hnígna tekur. 

Heyri eg stundum 
Hróbrar smibi 
Li^na, en minni 
Mitt er þrotib; 
Heyri eg árln 
Ab mér kalla 
Á flC}'gi ferb 
Farandi hjá: 

Hví Ossían 
Ó?)8pjðll flytuT, 



* Ossian sjálfur er stundum kalláW „Kónu rödd.** 

Digitizedby VnOOgk 



99 

£r hann bráif)iun mun 
Byrgjast moldu? 
f>á mua engi 
Olbsniníngtir 
Lofstír hans 
A lopt halda. 
« 

Rennib þér ár 
Hin undurdimmu, 
Fœra mér fagnabar 
Flugskeib ydar, 
Gíni Ossian 
Grafar fabmur, 
því afli hans 
Ölln er farilb, 
Og bragar burir 
Til bel!)s gengnir. 

Mun dbar míns 
Eymur heyrast 
Sem ofvibris 
Eptirþytur, 
A nmflotnu 
Eybibjargi, 
Ömurlegu, 
í dthafí; 
f>ar í myrkum 
Mosa þýtur 



Digitized 



byGoogk 



100 

Sér áleogdar 
Af aubu djdpí 
Hervfkfngar 
Hljni blakta. 



BelsonL^ 



8t Th, 



Upp af heitam Arabfu söndum 
eldi fáb og gullinbröndum 
mibrar jarbar máttug rennnr sól. 
Rósir dofna röbuls fyrir veldi, 
rennur sviti Ijðns af bleikum feldi, 
laufín skrælna lágt um jar%ar b<$l. 
Himín sjálfur hvftum verpist Ijdma,** 
heyrist enginn sœvarrunninn blær; 
sefur allt f sólargeisla drtfma 
svita-vörmum dauba nœr. 

Rennur Nfl meb regindjdpum straumi, 
rðl^uls vafín geislaflaumi, 
öldnum fram al^ Alexanders stab; 
þreytir æ ab þrdbgum norbursölum 



♦ Frá Padua, fer(5a?>ist í Afríku og dó í Benin 1823. 
** Himininn í Egyptalandi sýnist hvítur fremur en blár, af 
Ijósmegninu; C,,plut6t blanche qu* azurée'* segir Roziére, 
sem var í för me«& Napóleon). 



Digitized 



byGoogk 



101 

þÚÐgt frá Meuiphis pálmaTÖxÐum döium, 
flytnr nýjar öldur öldum ab. 
Geislar brotua lopts í Ijtfsum ^jálmi, 
Ijpta myndum upp af jariar beb;* 
beyrist eins og hljöb í yíga-málmi, 
betjur fær þó enginn séb. 

• 

Stendur einn hjá öMíngs oidnum baugi, 

undir- heitum sólar-baugi, 

yfir hafíb salta sviíinn braut; 

SYÍtinn döggvar sdiarbrunninn vánga, 

sverb og icnffar traust vib beltib binga; 

sá er vanur margri þúngrí þraut. 

Hauginn brýtur hvem á fœtur öbrum, 

bðrbum armi relcur þræla iib;*'*' 

bvœsa gín á œgum eiturnðbrum 

ilia gestsins itomu vib.'*"^'^ 



* Fata Morgana og ýmislegt Ijósgeislabrot kastar myndonum, 
8Y0 þær sýnast i loptinu; menn sjá i loptinu þa%, sem 
er einhvurstaibar lángt 1 burtu 4 Jör%u. Fata Morgana, 
sem i rauninni er ekk4 anna% en afarmiklar hyllingar, sézt 
svona í su^urlöndum. 
^^ Belzoni var ýgurlega stör, og neyddist til a% beija Ara- 
bana, sem hann fékk til a% vera me% sér a<b grafa fom- 
menjarnar upp, þeir voru ýmist svo latir e%a svo hræddir, 
a% þeir létu ekki undan nema höggum og hótunum. 
*^^ o: þvi hann trufla«bi þœr upp úr fylgsnum sfnum. f 
þessum rústum er ftUIt af höggormum og iUkvikindum. 



Digitized 



byGoogk 



102 

Svo Dam álnt margur Btillir staiida 
strí(bur þar me% reidda branda 
y6r þreela aumum meglnsveím. 
Engin stuna grimma hjartab hrærbí, 
höggii reib, og þreytta lífib særbi, 
dtal margur gelck til Heljar heim. 
Aumíngjanna þar á bleiku baki 
brug?)in svipa risti jöfrum nííi. 
Napurt brosti norn und stjörnuþaki. 
Ntí er komin önnur tíí).* 

£n þá vakir, eiHf heimsins Saga, 
ár og afb, nm ndtt sem daga, 
unz þín kemur œgidóma stund. 
Djupt í tíbar dimmum megin-báram 
dróttir sváfa, huldar mörgum árum, 
deyddar fyrir napri níbíngs mand. 
Saklaus dreyri sífelt gín og hlj<5bar 
sólartjalds ab háum dýrbarsal; 
sífelt þjtfta jtímans öldur <5<bar) 
opna þab sem nóttín fal 

Dýpst hann seig í moldu hulda hauga, 
beljarstirða neyddi drauga 



* AUir pyramidat, obeliskar etc. eru byé^ir af ánau^ugum 
þjó^um, sem létu líf sitt fyrir ní^íngsveldi Egypfalands 
konúnga, miUfönum saman. • 



Digitized 



byGoogk 



*** 



103 

upp ab rfoa inðti mœrri sól. — 
þab erub þér, sem níbínga hörbum hÖD^um 
hjuggtt^ ^}6h mob stolnum ríkisvöndum: 
hvur þafe vald á hendur yí»ur fól? 
Hvur gaf ybur veg og voldugt ríki? 
Var þab tíminn, eba drottins orb? — 
Neil phT sjálfir, líkir börbu líki, 
líl^nu niirá ^kvala storb ! 

pht hafíb reista þrúbga feiknasali, 
þvíngab hamra, Qöll og dali 
ybar hrdlbugt undir grimdar bob. 
þér hafift reist úr jar^ar dimmu djúpi 
dánarmerki, sveipub undrahjnpl, 
svo þau jafnvel sýndupt himna stob. 
i>H5r ligg jeg, þú viltur vegfarandi, 
veiztu nokkurstaibar merkin slfk?«'*' 
Nei, því hvurgl nema á SÖru sandi** 
sveipar nabran kondngs-Kk. 

Hvar eru nöfnín? Hvar er frægbin? — Farinl 
Frœgbin rík og þjóbin barin, 
allt er dáibl allt er gengi<b heiml 
Hvurki þá né ybur nokkur nefnlr;*** 



^ Gf. Ozymandias. 
** Sandarnir i Egyptalandi eru framhaldií) af ey^imörkinni 
mikla (Sahara). Konúngarnir voru smur^bir og eru órotnir 
enn (Mumiur). 
Justisslmo oasu obliteiatis auctoribus" (Plin.). 



Digitized 



byGoogk 



104 

nú til dómsins yl)ur Saga stefnir — 
meglb þér svara megíndrottni þelm^ — 
Nárinn þegir; þúngt í dau^a hvílir 
þrœlsleg liönd, er ádnr svipu skðlc; 
og þar dóminn eilíf bölvun ýlir 
yfír gleymdiuÐ lagabrölt. 

B. e. 



BalthaEar. 

(Daniel. cap. V.) 



Rennur heilöe; Evfrats á 
enn um heitar blóma-grundir; 
nú eru farnar förnar stundir, 
frœgb er öll af elli grá. 
Böbvar eldar Ðabílöna^r, 
bjartir svannar, Ijðsa fjöld, 
sœtar velgar, symfons tdnar 
sitt hafa lifab œfíkvöld. 

SvelflaÍu þér um öld og ár, 
öndln mín, ab horfnum draumí, 
þegar sat í glebí-glaumi 
gylfí drembinn, tignarhár. 
Otal Ijds á borbum brenna, 
blikar vfn í fagri skál; 
öldur geisla ólmar renna 
allt í kríng um gull og stái. 



Digitized 



byGoogk 



Í05 

Bi^bazar ab sumbli sat - 
sjálfar fyrír borbi mibjii/ 
gladdist Tel af gla9)ri i%jú, 
gftllinveig 0? dýrum mat; 
þdsund abrir þjóbmœríngar 
þengils fylgdu glebi-sib; 
brébir Ijósar, bjartír hríngar 
brostu sliœrum logum vi^. 

liin voru borin áldin ker, 
ábur helgub drottni sönnum^ 
og frá Já^a rílcum rönnum 
rœnt af NébúcSdnesars her. 
Gylfi þeim af gullnum skálum 
gÓiat veigar dmkkínn saup. 
Hlátar reis í heibnum sáium 
heilög þau ab tœma staup% 

Beygbi margur svíri sig, 
svannar gáfu koss og þá%u;* 
Ijósiu geislum guUnum strálbu, 
gleiln lék á efsta stig. 



* I Babflon sat kvennfólki% allsnaki^ í samsœtum; aliir 
kvennmenn vorn skyldir til einusinni i ári ab leggjast 
me% útlendam mönnum, i musteri Yenua Militta (Herodot, 
Strabo; Yoltaire trú^i þvf ekki, en t)a<b er margsanna^; 
og Bruce segir þa<b sé enn í Abyssiniu), Eptir þessu 
voru allir si%ir í Babllon, og þessvegna er ÐabOon kollut) 
„faóran mikla^. 



Digitized 



byGoogk 



t06 

Fyllti sailinn hörpu-hljÓÐaur, 
hvergí skugga yfír brá; 
alyarlegur drottins déi&ur 
duldist glöbum syndum hji. 

Ntfttin leib í helgum hjúp, 
huldi sjó og jörbu marra; 
stjðrnur létu Ijóraann skiera 
leiptra fram um himindjup. 
Fölur máni á myrkar leibir 
Qii<brar nætur geislum sló; 
áti stóbu aldnir meibir, 
aldan reís og hneig og dd. 

Lofbúngur þá lypti ab yör 
logagyltum, belgum dómi; 
fyllti hann vínsins fagur Ijömi, 
fremst er hjörtun gerir ör. 
nHlægir mig af helgum brunni 
helgan teíga glebi-sj6« 
sagbi gylfí, og sér at) múnni 
setti skái, og kalt vib hld. 

pá um salar silkitjald 
sýndust bieikir fíngur líba, 
eins og þQgar ormar skríba 
yfír rósar bikar-fald. 
Handar svipur huldar runir 
hallardyrum yfir reit; 



Digitized 



byGoogk 



101 

sokku nlbur bubldngs brdníf, 
blikna%í kinn, er þab hann leit 

Leiddist öllum Ijdífengt vín, 
Ijósin föl í stiknm gldbu; 
myrk og þögul mérkin std6ii: 
:M.E.N.E:T.B.K.B.L:V.P.H.AvR.S.I.N 
Ilrœddnr lokslns sagbi sjdli: 
nsá er les mér rdnir þær, 
næst skal tlgnar standa stdti, 
. stilli Babíldnar kær.« 

Feta nábu frægir inn 
íjöivitríngar konungs allir, 
reyndir og í rábum snjallir 
reyna vlldu lærddm sirni. 
Enginn inátti orbin þýba. 
öll var speki heímska þá. 
köld og stirb varb iundin lýba, 
líkt og klaki vðtnum d. 

|>á gekk drottníng döglíngs inn, 
döpur mælti slíkum orbum: 
nþegar ríki rébi forbum 
reginefldur fabir þinn, 
þá var Danfel lians ab hendi, 
helgum gæddur anda meb; 
honum vizliu háa sendi 
hann, er engtnn getur séb.« 



Digitized 



byGoogk 



108 

þá var Daníel þángab brátt 
þengils til í salinn leiddar; 
þess var bann af þengli beiddur 
a^ þýba or% um dimma nátt 
Heit sitt aptur hilmir tjáM, 
hann ef þýddi œgimál 
Aptnr Danfel inna nábi — 
öblíngs skalf f djúpi sál: 

nEigbu sjálfur aubinn þinn, 
alla tign í rflcisveldi; 
yfír þér dðminn drottinn feldi, 
daul)inn leilcur þér á kinn. 
Fö<^ur þfnum frs^b og rfki 
fribarherrann míldur gaf; 
rœsir sökk í djöfla díki, ' 
drambi sínu feldur af.« 

vHneigM aldrei sfna sái 
Sebaots fyrir helgum orbum; 
eins og dýr á ey&i-storbum 
ölmaMst hann, en týndist mál 
Svo hefur þú af illum anda 
ofmetnaM þínum fyllzt; 
rltabar þessar rdnir standa, 
rábníng þeirra mér ei dyl6t.« 

nVeginn ertu á vogar skái, 
vísir hár, og Idttur fundinn; 



Digitized 



byGoogk 



169 

dyram fyrír er daubastundin, 

drambib lækkab, töpab sál. 

MiUi Persa og Meda er ríki 

mærri skipt af drottins hönd; 

þd ert ei spurbur, þér hvert líki — 

þannig rœb jeg orbin vönd.ö 

Feigur jöfur helt sitt heit, 
huldi Daníel tignarklœbi; 
komlngsdrambsins ógnar æbi 
ei hinn næsta morgun leit. 
Sömu nótt var vísir veginn^ 
veltist blób um gullna rönd; 
Ijdsin dóu, lögb og slegin, 
lýgi ei ritiir drottíns hönd. 

B. G. 



Æ 8 k a n. 



Man jeg þig, ey, 
þar er unnir rísa 
háar, hríggbreibar 
ab hömrum. frammi ; 
þar stób jeg tíngur 
og ekki hugbi 
tít fyrir boba 
ab breibnm saAdi. 



Digitized 



byGoogk 



110 

Tíndi jeg bfóm 
á túní grdanda, 
möbru mjalihvíta, 
og mjabarjQrt; 
- lét jeg Ijósgrœna 
leggi fífla 
brugbna saman 
og band mér gerbi. 

Hljðp jeg kátar 
{ klukka minni, 
bar jeg brosandi 
blóm í hendi; 
hugsuna laus 
og himlnglabur 
stó^b jeg a.h minnar 
mólbur knjára. 

Gekk jeg um grundir 

og gígju sl6 — 

sól rann f œgi 

á sumarkvöldi ; 

lítt var jeg lœrbur 

áb iist þeirri, 

þó var jeg ánœgbur 

sem jeg Orphevs vœri. 

Myndabi jeg stafí 
og'roarga drátta^ 



DigitizedbyVnOOglC 



111 

og liti lagbi 

á Ijdsam spjöldum; 

engi mig lærbi, 

en jeg í lund <gladdist 

sem jeg Appelles 

'yfir stigi. 

Sroí&abi jeg skip 
og sokkavefstól, 
hús og eyki 
og ótal fleira; 
þá var jeg glaíiur 
yfir þeirri dýrö, 
sem jeg Völund 
viuna mundi. 

Mér kendi fabir 
mál ab vanda, 
lærbi hann mig 
þó jeg latur vœri; 
þaban.er mér kominn 
kraptur orba, 
meginkynngi 
og mynda gnótt. 

Mér kendi móhir 
mitt ab geýma 
hjarta trutt 
þó heímur brygbist; 



Digitized 



byGoogk 



112 

þaban er mér kominn 
kraptar vioátttt; 
ástiii ótrau^a 
sem mér aldreí deyr. 

Lá jeg í leibslu 
og Ijdfum draumi 
vih bjartar unnir 
á blómreítl; 
blftt var lopt, 
og bláir stranmar 
krfngum guUengi 
^Mt léka. 

þá \ar mér Iff 
sem liljnreitur 
mitt í munkyrruro 
marar straumi; 
sœtt og ðœtfega 
svaf jeg í vöku 
sem uppheims gnbir 
á Olymps tiodí. 

Seint j^ sá 
ab sólar herra 
mér gaf foreldra 
fremri ö^f^rum. 
Sofa nd b»l)i 
i svörtD djdpi. 



Digitized 



byGoogk 



113 

rooldn vorpín 
á Víkur sandi. 



Seint er nú a^ sakna, 
seint er a% gráta; 
kaldur ertn daubi, 
og klökknar eigl; 
áfram skal halda 
og ekki þreytastl 
Lýstu méri Saga, 
me^ Ijtfsi þfnul 



B. G. 



Hr « t. 



Fölnub er liljan, og f51nub er rös, 
fölnab er himinsins blessaba Ijós; 
hnípinn er skdgur og hnígi% er bar, 
hám sem ab ábur á björkuiium var. 

Stynja nú biturri stofnar í hiíi, 
stirftnadur lækur f bll5rolausri hlfb; 
hiroininn fœr ei a& fella nein tár — 
frosti hann grætur/ þab hagl er og snjár. 

s 



Digitized 



byGoogk 



114 

Eins ertu þornub af auganum mín, 
ástsœla táranna lind, sem sSb skín 
annars í' beiminum liuggunarrík ; 
iiimnanna drykk ertu sannlega líkl 

Man jeg þab áiur, um œskonnar tíh, 
ofan um kinn streymdi báran þín h(b\ 
Hdn vár so beisk, en so himnesk og tœr^ 
huggabi migy og hún var mér so kœrl 

Vi%kyæma, barnlega yœtti bdn kinn, 
var þab liiun einasti buggarinn minn; 
dt streymdi sorgin, og inn streymdi rd; 
eymdin og rei^in í hjartanu dó. 

Allt eins og dögg vœtir ilmblómin úng, 
ofan þau hneigjast ab jörbunni þdng,; 
rísa so aptur f eyglóar yl, 
upprisin lypta sér híminsins til: 

Ðöggtn svo harmanna brauet mér um brár, 
blikandí æskunnar Iniggunartár; 
þá var jeg úngur; jeg gekk mig og grét, 
gráciirínn M>rgina hvetfa mér lét. 

Nd ertu þornui, mín Ijúfasta lindl 
LÍÍur nú $tormur"af snjdQgum tindl 
Fáein «f skyldi ná falla mðr tár, 
.frjtf sa þau fltrax, eins og hagl el^a anjár t 



Digitized 



byGoogk 



Í]i5 

Ufslns á faeil^i í iieUtuld» bhe 
haggUQ jeg enga.af tárununi' fœ. . • 
Döggik) er hnggandl, [lö' bá^ é^ þdéig, •' 
þjfMr upp líf, meban rdsin er , úng. 

Getlu mig aptnr sem ábur jeg var, 
alvaldi gu%, meban æskan mig barl 
Gefiu mér aptur hin gulllegu tár! 
Gefb' ab þau V^ði^' ekki hagl eba snjár! 

B, O. 



Floveiit*. 



pú Florents borg, sem fagrar hárm langa, 
þar furiuliljur engilbjartar standa, 
þar gullinn blómí.skíh í iippheims anda, 
og eygld suirœn vermir himins baugal 

þú listaheimsina Imd og ástaraiigay 
sem lipra fœddir jafnt til hianns og handa, 
og barni þínu baulltet s(n Ijöb aSb vanda 
um bjarta sdl og myrkur Heljar draugal 

pú stendur frœg vib Arnos unaÍbBtrönd, 

og eptir libnu0i horfir frtQgbar degi, 

þá Dante kvab hibn dimnla unduthljóml 

8* 



Digitized 



byGoogk 



116 

f>d hraktír skáldib hebnsins dtí fónd — 
8Ú hábúng mun þér fyrirgefast eigl, 
og ekki þtf þd yœrir Toidug Rdmf 

h.G. 



Heim. 



pú sem yfir skýjum skfn, 
skafla faldin köfum, 
fögur ertu, foldin mín, 
fjarri í norlburhöftim 1 

Glymur œ af giurra saung 
giœstur jökultindur; 
báran kvebur breib og laung, 
beljar norbanTinbur. 

£n á sumri í djupum dal 
ddggTar lu'einar glöa; 
og i Qalla svörtum sai 
sýngur fðgur Ida. 

Rís dr hafí himinsdl, 
hásetinn dr rdmi; 
lángar at) kanna laungu bdl, 
létt er vaiia húmi. 



Digitized 



byGoogk 



.117 

Aptur kemur hlal^ínii heim, 
herraiis rtkur gjöfam, 
þegar sórrii grá^s vVb geim 
gejslar leogst í höfum. 

3(na kyssir Bjdnum hjá 
sœll í flœbarmáli; 
stflin geisla slær þau á, 
signar Uminbáli. 

Kannske tvö á grœnni grund 
gángi upp tíl íjalla; 
sðr hvab hefnr sína stund, 
sona' er þab met> alla. 

Blárra tinda blessab land 
blessun hljóttu mfna! 
Ætíb verji eyja band 
unabsali þfna! 



B. O. 



Nmpoleott* 

Frá belgri Rtfm^ tíl Isters sagistraiinis, 
og yst til Hesperfda bldmgra grunda 
jlðk hljdmur fyrr, af heljarfossatn unda, 
sem glebja 8eif í sœlu bimindraams. . 



Digitized 



byGoogk 



116 

Og örnhiiiHbreiddíy í ÓljriBpB' gnHinfeldi, 
<$gnbjarta yæogi kríngoin ríkisgeim, 
á Capitolio sat ÍKiás vea Teldi, 
valbastar Gaesara reyrt meb onraiireim. 

Og aldir lifeu'; örafnrt miklí hvarf, 
og aptur leib frá reitom jarbar dala 
til helga Ijðmanð glæstra gá%a sala, 
því eymd og dauM fast hi> fblda svarf. 
þá drupti hann í grátnum guba blnndi, 
og gégnúm dranminn hvösðum aúgum sá, 
ab bðrbust raenn, og blóbi<5 rauba dundi 
blóbþyrstra dvérgá höndum rnnnib frá. 

O^ aldir,lí%u; örninn mikli leib 

frá uppheima sal til jar<&ar vengís ni%ur, 

og hristi gulfíb himinvœngja fíbur, 

og glabur sat á grs^num Signu mei%. 

þá glóbi auga geystum tndir brdnum 

i grimdar tign um blóbi solllb frðn, 

því Saga laust á skjöldinn rauðum rúnum 

meb reginljdma: i»Cœsar Napole<$n«. 

Um tíu ár á<1;fgi)lm]^ Wfiðístól 
tindrabl sprotinn, sterkri valdjnn hendi; 
sem jíökV bf himin' þnima^blofiei bfreiuH 
blikabi skæri og tnögilUib fraigbár sdl. 
Yib« Eyktt og vibMAusterlite mm drytqá 
alvaldar^ bob, og Hildur logum Bp\6, 



Digitized 



byGoogk 



119 

iinz einnig mesta hetjan varb aSb hrytr^ 
helhaldrí fyrir norn, 6 Watertool 

Sem margir handar ferlegt fjallaljtfn , 
fólhvattr sækja. og Bkj($tt á hœluni elta. 
tönnQnnhoi ota, og títt meb ofsa gelta, 
hræddir og grimúiir þó vib sUkái sjón : 
SYO œdda dvergar eptir sigurvahiij. 
og.fStal rébu smárra drengja lýl), 
og djásnib loksins hjuggu hjálms af faldi, 
og heyja kvábust almennt þjófeastríb I 

Um árin sjö sat örninn mikli þá. 
einmana, kríngdur Ránar breilbu djdpi, 
sveipabur fornum slgurveldis hjdpi, 
og sjónír hvesti dlmmuni hðmrum frá. 
Hann vissi glöggt htah lá f Skuldar skauti, 
hva<b skfna raundi þeim ^r aldrei deyr; 
og loks hann flang til himins upp frá hlautí, 
og hristi frœgbárvarman þrumugeir. . 

Og apturihann frá Olymps háum tind' 
albjartur sveif, ( galinum fjabrahami, 
glabur og tigian, alltaf enn hinn sami: 
eldínga-ljómi skein frá himingrind. 
Hvaí) mátti nöbru sveit við fríbar fætur, 
og fjörráb grimm af eitursæium barm? 
Hann kátur benti' á bjartar leiptra rœtur, 
og brosti aptur vib Napoleons arm,. 



Digitized 



byGoogk 



120 

.(>á aogaft snara hýrnabi og hltf, 
er hinnstur bel^ar fleinadrottíns vendi 
aptur f Signu skaut frá Engla hendí, 
helgastur ddmur, yfír saltan sjó. 
A ódauMegum, helgum rdstum rfsa 
rtfmverskra hetja verk og sigurhrtfsl 
Frá Gallíu strönd til íjarrar foldar fsa 
fimbulblikandi skfn þab norburljtfsl 

B. Q. 



Eptir Meleager* 



pii ti! Hadesar 

Heliddóra! 

Færi eg dreypifdrn 

Dýrrar ástar, 

Heitar, hrynjandl 

Hvarmaskdrir. 

Og á marggrátnum 

Moldum þfnum 

Ðreypi eg saknabar 

Sárum lindum; 

Aumlega^ aumiega 

Syrgir ástvinu 

Meleager 

Fyrir mold neban, 

Sd né ástárfórn 

Akkeron hrærir. 



Digitized 



byGoogk 



121 

Ó hvar ert þd 

£n harmdauba? 

Lífs mfns Ijdfur kyistur, 

Grimmur, grímmur 

Greip þig Hades, 

VorbMm orpið aiiri. 

Bib eg þig lclökkur 
A kné fallinn, 
Alfrj<$fa jörb 
Allt lífgandi 
Ab þú sárt syrgbjan 
Svanna fabmir 
f>ína mjdkhlýja 
Mólburskauti. 



V o f an. 



Svartnr svípur 
þig í svefni eltir, 
Hart þér á hœlum, 
Húmi sveiptur; 
Firbir fráleik 
Eru fætur þínir, 
Senn mun þig grípa 
Grimmieit vofa. 



8t. Ih. 



Digitized 



byGoogk 



122 

Ángistar sviti 
þer af eimi drýpur . 
Og hrsadd önd 
í hál8i blaktir; 
Bröltir þá á bebi 
Og ( blundi siynttr, 
Rekinn rammlega, 
Ræb eg þér ab vdkna. 

Lít hve um \)6tH 
Ljómar snnna; 
Ertn eltíng nd 
Undan sloppinn? 
Fylgir þfcr svipur 
þótt sjáir eigi, 
Sjálfan sig flýr 
Seggja enginn. 



Bt, Th. 



A sj ó. 



L 

Fer eg yfir flötinn blá, 
flýg á l^ttnm bárom, 

máni horHr mig einn á, 
mœnir lopt í táram. 



Digitized 



byGoogk 



Bátar vaggar fHdafn á 

eíDsog fQgt í sárani) 
.sldíim í loptí skdrír grá, 

skvettjst fvoba af árum. 

Bé eg fjðllhi Himinhá 
hreykja kollum gráum, 

einsog ský þau eru ab sjá, 
en me% rðtum bláum. 

Gnáubar mar yíb gamla strönd, 
gutlnum |)eytir skvettuih, 

át nú réttir Ægir hönd, 
ymur í fjarbarklettum. 



IL 

Engi jveit mabur þab œanna 

í marinQm 41*^^^) 
sYölum í salkynnum hranna 

hvab sœlöndin hjúpa. 

Né mig þó fýshr ab fara, 

þ<J flóM jeg unní, 
lángt o'n&b þlótandí þaira 

þistils á gruoni. 



Digitized 



byGoogk 



124 

Eba þftu ö^ðl a% Ifta, 

sem lítselír byggja, 
og Yotar ab veratei&num hvíta 

gyo vsran ab liggía. 

•Bleik skultt berast ab ströndu 

bein mín hín skæru; 
.^ir skal.upplypta höndu 

úr unndjápi væru. 

»Máni af himni skal háum 

hvílast á bárum, 
horfa á beinin, og bláum 

svo blika á gárum. 

•Vindar er velta meb þúnga 

votum haföldum, 
minnist þib mannsins hins tSnga, 

sem mar er í köidum ! « 

Heyrí jeg djdpan í djdpi, 
hve daubur svo k\'ebtir, 

en máni sfg hylnr nd hjdpi 
og háskýin vebur. 

þráir hann þrávalt hinn sjdki, 

svo þýtur aJb sandi, 
hann situr bleikur í brdkt, 

og brosir vib landi. 



Digitized 



byGoogk 



125 

Lángar til lifandi numna, 
en hibht í húmi — 

slílct er nú, sveinar^ ab kanna 
í svölu því rdmi! 



ni. 

(Eptír Byron.) 

Og eg hef unna<5 

þér hinn dgndjópi, 

ægir, allt 

frá æskustund: 

úngum var þab yndi 

ÖÍTU meira 

sem hdla þér á harm 

ab berast mdt himní. 

Lék eg í hernsku 
a?) brimi þínu, 
og hl6 þá hátt 
hugur í brjdsti: 
opt og dgurleg 
ægis ddttir 
ungum dgn vakti; 
þab var unan samt 

því ab eg var 

sem eg ver um skildí, 



Digitized 



byG@Ogk 



m 

og bafn þltt, már, 
of borinD værí: 
trúM eg því bárum, 
og fkb baraii þér 
hallabi h'ófbi fús, 
sem eg hallast enn. 



ö. B. 



^yVitas hiniiiileo me ðliiiilisy Ohloél^^ 

(me<b frumhættinam.) 



Hví er nú komi<5 svo? Chlðe, þd for^ast mig 
einsog hindlsáifur, er óttast hvern golu þyt, 
leitar um lángar heibar 

mól^ur sinnar á mörgum stai^. 

því ab ef þýtur í þrutnu(&u brumi vor, 
ebur um aldinbeb ormurinn lítili slcreib, 
slselfur hann allur einsog 

nötra hríslur á nöl^tum htfL 

Og þó reyni eg ei ólmur sem tfgrisdýr, 
ebur œbandi Ijðn aldur ab lyfja þér: 
hættu lolss móbur, meyja, 

mannbœr lengur ab fylgja ntSl 

ö. Ð. 



Digitized 



byGoogk 






þú ert ting á œsknskeibi 

og í fogrum folóma þín, 
enn þér broair björt f hei(bi 

blessiib sdl og fagurt skfn. 

Eg er líka dngur, meyja^ 

æska mfn þ<5 döpur er, 
aldrei láti unan deyja 

línga gub f brjósti þérl 

þitt hib.frjálsa augai) únga 

unan mér og g1e)bi býr, 
burt þa<b hrífur böiib þiinga, 

úr brjósti sorg um stundu flýr. 

En þér meira ei má s^a 
af æfí minnar leyndum Teg^ 

gub þhr yeiti glebi, meyja^ 
gleymdu því, er sagbi jegl 

Leikta þér f lítðlns yndi^ 
láttu dapran vera mig - 

6j at mætti eg, meyja, vindi 
mdtlætis æ verja þigl 

Ö. B. 



Digitized 



byGoogk 



128 . 
Hucvrlmn reikav tí4«» 



Sat eg inni einn og sá 
eina um loptib blfða 

tindra stjömu, helgai há; 
hngurinn reilcar yíba* 

Subabi blær í mei^i mjög, 
mundi eg læki siríhsi, 

heima aptna, hvítan lög; 
hugurinn reikar víl^a. 

Mundi eg bernsku mína þá 
mökkum hdmi)b blíl^a 

'huldi grund og himin blá; 
hugurinn reikar yftci. 

Einhyern þá eg á mér fann 

undarlegan kví^a, 
9em ab hjartab hrífa vann; 

hugurinn reikar víða. 



Drykkj^ 



Q. 



Yndi er ub horfa á himinljós, 

er hóma fer, 
en fegra ab bda í fabmi drds,' 

og gleyma heim og gleyma sér. 



Digitized 



byGoogk 



129 

Yndi er vtó mjöi) ab una vel 

um aptanstund, 
en glabur drykki ég dauba og hel, 

ef bibi varir blómlegt sprund. 

Víst er sA skærra vínib er, 

enn vötnifi tær, 
en fagurskærri fihi|ast mér 

þó brúnaljós, er brosir mær. 

Vib skulum drekka vínib þá 

á vina fund, 
en meyjar angu rauna blá 

þó olia vora æfístund. 

G. B. 



Anakreon. 



Eigi menn vita^ hvaban .hann kom efca hver var 

hans fabir, 
þvíaí) í þoku og reyk þetta er hulib oss nú: 
en þab vita ailir alb þar ðem at) gróa þéttar á grundu 
rósir og vaxa uni váng vínberin fðgur á grein, 
þar sem meb sætum söngvi ab una á sumrunum 

fuglar, 
þar vib hin þíbustu bldm, þar er Anakreons gröf, 

G. B. 



9 

Digitized by VnOOglC 



130 

la ó a n. 

(gömul sa^a.) 



Einn um haust í hdmi bar 
hal ab klettasprungu, 
títi kallt þá orbifc var, 
öngvir fuglar súngu. 

Sá hann lóur sitja þar 
sjö í klettasprungu, 
lauf í neíi lítib var 
og lá þeim undir túngu. 

Og hann sá ab sváfu þær 
svefnamóki þtíngu, 
læddist inn og einu nœr 
inn í klettasprúngu. 

Vorib eptir enn hann bar 
eion ab klettasprungu, 
visin laufblöb láu þar, 
i6ur títi súngu. 

Eptir sat hiln ein í kleif, 
ekki lauf vi^ tángu, 
dau^inn a^ henni dapur sveif 
djúpt í klettasprtínsu. 



Digitized 



byGoogk 



IBl 

Burt hann fdr, en bera kff 
bðm í hjarta únga 
fyrir þá, sem lítit) Hf 
fót í klettasprúnga. 



V i s « r. 



G. B. 



Nescio qua natale solam dulcedine canctos 
trahit et immemores non sinit esse suí. 
Ovidins. 

Einhver þúngi þrýstir huga mínum 

þokumökkar hjijpa sálarrann, 
SYO var, ísland, ei f dölum þfnum, 

yndi eg þar og djdpa glebi fann, 
mér skemti alda undurnifti sfnum 

áin blá um fagra sveit er rann, 
þvf hjarta mfnu og huga þab var yndi 
a^ hlusta á vatnanib f þagnarlyndi. 

Eg man á fróni mikla jökultinda 

meginfrelsi œtfb bjó á þeim, 
eg man f gili um grasivaxna rinda 

glaba bunulæki draga seim, 
og opt uiú haust eg heyrbi dapra vinda 

hvfna f strám og þjóta utf geim: 
mér fannst þá sem ab fold og himin styndi 
fyrst aJb horíib vœri sumaryndi. 

9» 



Digitized 



byGoogk 



132 

Og ybur helgu himinstjömur bláu, 

er heima frá mér numinn starbi eg i1, 

sem tindrib bjart á blíbu hveli háu 
og berib þíban Ijóma himni frá, 

þer margopt glebi mína og harma sánb, 
né mun eg aptur slíkum fögnub ná — 

eg ybur man eg mun ei síban gleyma 

hve mæra geisla létub ofan streyma. 

Hér eínnig lít eg ybur fagurt skfna 
yfír höfbi mer um næturstund; 

en æ, þér vekib abeins harma mína, 

svo öngan má eg stundum festa blunti, 

einsog mér gjörib allt í draumi sýna, 
er mér skemti bezt á febra grund: 

því hvab svo vekur söknub margan manna, 

sem minning þess, er skapanornir banna? 

Mér leibist hér aJb leita í gömium blöbiim 
ab Ij(5si því, sem eitt und himni býr, 

ab sitja hér á suddaþoku stöbum, 
þars sljöfa prýbi andinn dapur flýr. 

og ekkert mikib mœtir huga glöbum, 

né manna sál ab œbri verkum snýr, - 

þars vötn ei helg af himinbjörgum falia, 

né heyrist gub í náttúrunni kalla. 

Betra væri um breiba jökulskalla 

meb bjargelfum ab kveba frelsíssöng, 



Digitized 



byGoogk 



133 

a% heyra fors úr hamragljiifrum falla 
og höfabskepnur þjóta um undirgöng: 

svo \ildi eg dvelja daga Hfsins alla, 
mér dægrin skyldu þá ei verba löng, 

þvf heilög rödd meb hamrabdum dvelur 

og hljómur inndæll sig í vötnmn felur. 

Hér sé eg önga búa fjallatinda, 
né heibavötnin djúp og fagurblá, 

og augu mín því opt í móbu synda, 
er eg fjalladali minnist á, 

og þá eg heyri þíba aptanvínda 
þjóta gegnum beykilaufín sm^: 

þá man eg ætí% einsog sögu forna 

æskugaman mitt hi% burtu horfna. 

{>inn líka máni man eg silforljtfma, 
er mændir þú af hlminhveli blá,' 

og enn í hjarta æ þœr raddir hljóma, 
er eg fann í brjdsti mfnu þá, 

þó aldrei fyllist auinan 'dapurtdma 
unz aptur má eg jökulbdngu sjá, 

og horfa frjáls af háum tindi Qalla 

á hreina læki, sem úr giljum falla. 



Digitized 



byGoogk 



134 
Til túnglsins. 



Fölleíti máni, 
er í fyllíjQga 
mólbu hjdpabur 
mœnir af himni, 
og silfurljdma 
Ijdsdökkum 
dreiíir á fold 
draugaiega. 

Galdra þu mér gai 
þá er gdbir séu, 
hjúpabu mér 
hug í gleymsku, 
láttn mér hverfa 
hinar leibu myndir, 
sem bláðtjömur dofna 
fyrír bjarma þínuml 

Sem reykur þunnur 
rjdki um himin, 
dregur mó^u ský 
fyrir mána krínglu, 
og dökkar stundum 
dapra skýrendur 
silfrljdma 
seibbúa himíns. 



Digitized 



byGoogk 



ia5 

Eins vebur mér nú 
andi i skýjani, 
og daprar opt 
dimmu r^MÍur, 
sem blóddropar þeir 
er ei burtu nást 
hrífa mér allt 
úr huga yndi. 



&. B. 



Horfin æska* 



Margar horfnar myndir vakna 
mér í sál, en glebi dvín, 
yndis hreins í hug eg sakna — 
hvar er bernsku sœlan mín? 

Einsog þá í þoku rísa 
þrába fjallatinda sér, 
eins úr gleymsku gröfum rísa 
glebistundir horfnar siér« 

Eg.er samur eigi lengur, 
<5, minn gub, eg til þín bií), 
hljdmlaus mér í hjarta strengur 
helgum óm ei tekur vílb. 



Digitized 



byGoogk 



i3é 

Ábur helgar hlmiiiraddir 
hljómabu þrátt í brjösti mér, 
unz mig sæla saklaus kvaddir, 
sífrosib nú hjartab er. 

Örvínglan mig œtft hrífur, 
er eg hugsa um stundir þœr, 
yfír mig dimma döpur svífur, 
daulbansdtti hjartaí) slær. 

AA eg skuli æfí minni 
allri svona hafa spillt — 
en, gub, þá ei af gæzku þinni 
gjöra nokkurn auman villtl 

Ó, a!b eg gæti grátib núna 
sem grét eg mjög í bernsku fyrst: 
ó, a% eg fengi aptur truna, 
er eg löngu hefí misst* 

Gef mer, hérra, glM tára, 
gráturinn er rauna bótl 
hann mun bœta bölil) sára, 
bana sem er undirrót. 



G. B, 



Digitized 



byGoogk 



137 



Ó, Malvína, yndisbldm, 
ástarós í dalnum! 
hví er háa hölUn tdm, 
hljdtt f gle^isalnum? 
0, Malvfna, yndisbWm, 
ástarós í Hainum. 



Ó9 Malvína, elslcub mey, 
öUum fegri l(vinnum! 
hví er Qör í augum ei, 
engínn robí á kinnum? 
0, Malvína^ elslcub mey, 
öllum fegri kvínnum. 

0, Malvína, ertu dauí)? 
(), hin grœna torfal 
unan hvarf, ^n ástin baub 
angum tii þín horfa. 
0, Malvína ertu daub? 
6, hin grœna torfal 

0, Malvína, yndisblóm, 
ástarós í dalnuml 
— hdn er dauí), því höll er tí5m, 
hljdtt í glebisalnum! 



Digitized 



byGoogk 



138 

<$, Malvína, yndiflblóni^ 
ástarós í dalnuml 



yyLa Reine des Flenrs/' 

(Blómadrottningin.) 



Hdn mænir svo blubleg hin bjarta 
og blómlega þíbeyga mœr, 

ást er í auganu svarta, 

og unan á vöronum hlær — 

hún máske ber harm þ<5 í hjarta, 
úr huga sem útrýmt ei fær. 

Hún stendur í fegur^ hin fríba, 
sem fÖnnin á tindonum há, 

etsL sem blástjarnan blfóa 
blikandi nátthimni á — 

segib mér, sönggj^jur lýba, 

hvar slíkt fyrr eg inndæli sá! 

G, B. 



V í » u r. 



Hví viltu forbasí, 
fagra mær, 



Digitized 



byGoogk 



139 

þann sem allt 
þér einni býbur? 
stari eg til einkis 
dtí dímmu, 
svifín ertu burt 
einsog avipur libinnl 

Veiztu þá ei aí) eg ann þér 

öllu meira, 

heitar enn blðni * 

himindöggu, 

heitar enn unnir 

ægi bláum, 

éba. lífsandi 

lopti hreinu. 

Kondu því, 
og kossí þínum 
svalabu meib 
ah moldu bundnum, 
svo aA hann visni ei 
sem á vorum bldm 
skrælnub hníga, 
nema hreinar döggvar 
kyssi þau árla 
kossi lifs! 

Kondu, þá er.dimman 
döklca hylur 



Digitizedby VnOOgk 



140 

fold og allt 
í fabmí sínaii]! 
kondu, þá er í strám 
stynur vindur — 
undir skal hann taka 
meb ástum vornm. 

En, ef eigi, 
muntu úti fínna 
vit)inn græna 
a^ velli hníginn: 
innst hafa rœtur hans 
ormar nagab — 
gráttu þá hinn dána 
gó&um tárum! 

G, B, 



Stælt eptir Bnrns* 



Flý eg ná þánga^, sem grasib ei <^rœr, 
gnaubar vib kletta freyöandi saT: 

unnustínn nýi ná 

nd þínni týju má, 

glabur þér flý ^ frá, 
falskasta mœr! 



Digitized 



byGoogk 



141 

Geb þitt og blílbu^ ef gamsL þu lær, 
grátur mun dapra þin augun akær: 

lof þá ef láta mig 

líta ókáta þíg, 

greitt skal eg gráta þig, 
grunnhygna mærl 



G. B. 



Til B. 6. 



Hina stunil er hugsa eg um. 
hám er undir fjöllonura 
einn á grund vib gnýpur hár, 
græbissund og unnir 'blár 
vænu undi eg vífi hjá — - 
varla blund eg festa má. 

Hvíta mundu mér um háls 
menjagrundin lagfei frjáls, 
8vafí)i und í hjarta hrein, 
hýr í lund og bætti mein, 
um aptanstund meb augu blá ; 
dti dundi skrusrga þá! 

Sviptur sprundi eg nú er 
einn í lund og glebi þver, 
i daufea stundi hin dýra iney, 



Digitized 



byGoogk 



142 



drðsar fundi næ eg eí; 
böl mun þundi bdá hel, 
Bra^a kundur, farbú vell 



G. B, 



A reid um Flóáiin um nótt. 



þessa eg lengsta lifbi nótt, 
Ijdtir eru fldar, 
sA mér hafa alltaf sótt 
armir vætukjtfar. 

Nefcan ormar nögu<bu mig 
og nörtufeu fætur mjdar, 
en mér á höfuí) settu sig 
saurrugir vœtukj<5ar. 

þ<5 ab mjög sé Ijótt og leitt 
aí) lenda í sortaflóum, 
verra í heim eg veit ei neitt, 
enn verba fyrir kjóum. 

G. B. 

V i s n r. 



Blástu, vindur um beran tind, 

blástu lyndur illa 
þ<5 hnjúka strinda meibir mynd, 

þú mátt ei rinda spilla. 



Digitized 



byGoogk 



143 

þó ab sandi þeki land 

þussa andi napur, 
þeim skal ei vandur vinna grand 

ve<bra ^andur dapurl 



G. B. 



Eptir Saffó. 



1. 
Síginn er máni, 
sjöstjörnur iiorfnar, 
mib er nótt, 
milda vekur 
blessub blíbustnnd 
í brjdsti mér 
löngun lífslilýja, 
leibist nú 
konu kvennlyndri 
á köldum be&, 
ungri, ástríkri, 
einni þreyjal 

II. 

(Undir iiaftii úngrar stúlku.) 
Móbir gób, eg get þab eigi, 

gengur hvergi vefurinn, 
löngun, ást op; ijdfur tregi 

láta sturlab huga minn. 



Digitized 



byGoogk 



144 

Unga stdlku Afrodíta 

allri syíptl hugarrö, 
mér og SYeinsíns myndin hyfta 

meginsöknub lángan bjó. 



Er laufin féllii. 

Hví svo dimnit og dapurt ert, 
dökka tr5, og heldur bert? 
hám á greinum hánga lauf 
hnípin, visin nu og dauf, 
þar seni fyrr í fögrum blóma 
fuglar hófu glebiróma. 

Hví er önduf) unan mínV 
opt eg sat í skugga \)ín, 
þegar máni roildur skein 
mær í gegnuui lauf á grein, 
titrandí af himni hám 
hreínum gcislun), silfurblám, 
leikandi uni lima þína, 
löngun alla vakti mína. 

Hvaö er þíbum orbib <5bV 
aldrei heyrbi eg fegri ijób 
kvebin hörpu hreina vib, 
held'renn sætan munabsklib, 



G. B. 



Digitized 



byGoogk 



145 

er meb unan serhTert sinn 
sveif í gegnum huga minn 
þegar vindur ástarómi 
andabi í laufablómL 



Hví eru fölnub fögur blð!) 
fyrir skemstu brosa glö% 
græn eg sá þau greinum á, 
grímu þegar hámi brá: 
bifast hógleg úti æ 
ángandi í sumarblæ, 
ginna ab ser gauka smá^ 
gaman hafbi eg af þeim þál 

Æ, en sumrib er ei meír, 
og á haustum lífib deyr; 
haustib vakti harma mín, 
haustib feykti blöbum þfn, 
einmana svo úti þú 
eitt á grundu stendur nd, 
og greinir um, mót sorg og sdt 
sem þd réttir naktar út, 
harbir vindar þrávalt þjdta, 
og; þœr í sundur vilja brjóta! 



G. B. 



10 

Digitized by VnOOglC 



146 
A gn a r 



Á háum hersisgarbl 

hljómuibu gleí)iljób, 
og margur mabur starbi 

á mjöllu skærra fljób: 
því Hróar Helgu gipti, 

sem helzt af meyjum bar, 
hann öUum elbum ripti, 

Agnar /jarri var. 

Glaumur var og gaman, 

gestir d!ukku öl, 
börbu bollum saman, 

en brúburin var fol: 
V6\ i' fegurb sinni, 

fáir sinntu því, 
því glebidmur inni 

allt var söium í. 

Ed dti ( aptanskugga 

yndi fjarri sveinn 
hám fJb hallarglugga 

horfM dapur elnn: 
og blób ilr benjum djdpum 

á brjóstí bonum rann, 
af hjarta og huga gljúpum 

hann svo mæla vann: 



Digitized 



byGoogk 



ifí 

»Nú gTÍmmt er gliium ab heyrar 

en glabur þö eg dey, 
því hinztan hjarta dreyra 

þér helga eg, dýra mey! 
fyrst æfín á ab dvfna, 

eg ann í dauba þer, 
þó annar ást vib þína 

una megi sér. 

»t>ab gæfumunínn gerbi, 

hann gat hib dnga íljdb, 
á meban svölu sverbi 

eg svanna varbi lób: 
og nú eru gjöldin goldin, 

sem gramir hugbu mér, 
er manni menja foldin 

svo niarga blíbu iérl 

»Eg sé hve sæll hann mænir 

í svarta augnalind, 
á meban bana bænír 

eg bib í næturvindl 
0, Helga, heyrirbu ekki 

hve hef eg nafníb þittV 
en nd sest briiburt á bekki, 

brestu hjarta mittl « 

Hann hné, en horfbi augum 
ab háura glebieal, 



lOf 

Digitizedby VnOOgk 



f48 

unz svart fyrir sjónabaugam 
\Bih sverbi beittum hal: 

og yfír andlit honum 
ángurljtfma brá, 

er sviptur sœln vonum 
sárt hann brosti þá. 

Svo 15t hann önd, en inní 

í œztri glebihöll 
eg frá ab blísin brínní, 

unz bjarma rau& á fjöll: 
né öU ab sögb er saga, 

þ<5 segbum glaumi frá, 
því eptir átta daga 

var annab þar ab sjá. 

Senn var svörtu faldiji 

stS hin reifa þjdb, 
og hryggur halur aldinn 

ab háu lelbi st6b: 
því þar var leidd hin Ijósa 

og IjiSfa mærin gÓt, 
sem Agnar einn nam kjósa, 

þ(5 annar hl^i fí}6h. 



6. B. 



Digitized 



byGoogk 



149 
Gullid r«iida» 



Yfb Tindastól, þar bára blá 
brotnar öldnum klettí á, 
gnýpur mœna á grœbissund, 
Gldmur sat um aptanstund: 
»gullib, kvab hann, get eg hðr * 
grafib í jörb, mig enginn sðr! « 
Honum varb þai) heiUa mein, 
hretin b'óthu nakinn stein. 

Gldmur hafbi gengib í hól 
Orímars undir Tindastdl, 
meban logi lék um grund, 
logubu fjöll og bárusund, 
hafbi hann rœnt hinn dapra draug 
dyru guUi og raulbum baug: 
ágirnd kndfti áfram hann, 
opt hdn tryllti betra mann. 

Haugs hann búa höndu af 
hrínginn dró, en sem á kaf 
draugur sökk í dimma Btorhj 
dundu í jörbu þessi ord: 
»þðr skal gullib, Gldmur, víst 
granda, er þd hyggur sfzt, 
baugur skal verba ab bana þðr, 
bölvabur sértn favar sem fer!« 



Digitized 



byGoogk 



150 

Gldmur héH meh guU á braut, 
gla%ur ab baugnum raubít laut, 
hrakspár um ei hirbti par, 
hugur ab gulli fastur var: 
yildi hann íjarrl fyrba bygb 
fela þab, víb ndga stygb, 
þar sem Takir alda ein 
öldnum fyrir bylfijustein. 

Ab sœvarstapa stefndi bám) 
er stendur yíir mari grám^ 
kleif upp bratta kletta slób, 
er krummi varla ábur trðl!): 
ill hann fégirnd áfram rak 
undir hib dökka Iiamra þak, 
þar sem öm f hreiibri há 
helgum steinum liggur á. 

StarM mót hinn mikli öm, 
moldar ei því vissi börn 
sig hann fyrri sækja heim, 
sjtfnir voru hvaasar þeim: 
og sem tryllti augnaráb 
arnar þann, er hafbi náb 
gulli raubu, bjargs vib brdn 
bölvabi Gldmur orma ddn. 

Nð var ofan aptur fært, 
aumur gat sig varlá bært, 



Digitized 



byGoogk 



151 

yfír kletta klúngur há, 
kolblár undir sjórinn þá, 
mörg og önnur tfgnin þar 
eyðiatöbva bdin var: 
hdm var komib hnfgin sól, 
horfbi máni á Tindastól. 

Og ab Gldmi síban sveif^ 
sd er býr í myrkra kleif, 
örvínglan. í arnar ham^ 
aumum \it og hyggiu nam: 
gulli vibur glotti sá, 
glabur tdk því höndum á, 
»fyrri læt eg lífib mitt, 
enn l}6sS) aptur missi þittl« 

Svo hann dvaldi dægrin þijd, 
döpur mundi æfín sd, 
knubí gullib hrörnub hönd, 
hrjábist lengi sturlub önd: 
unz af hdngri hinn, er lá 
hríngi likur gulli á, 
örmagna meb aubínn sinn 
ofan steyptist hamarinn. 

Og í djdpan sökk hann sjd, 
sífean yfír gleymsku drd, 
hvarf í œgi œgisglóí), 
illa sdtt — en nemi þjdb, 



Digitized 



byGoogk 



152 

hversii an^ar ekki má^ 
eba naabum varib fá: 
gulli raubu glœstnr lá 
Gldmur snau^ur í mari blá! 

Q. B. 



^Vinddld, T«rgdld.<< 



Hátt guUu brandar hafs nœr aubum geimi 
og himna skulfu Tilbur tjöldin öll, 
öskrubu í rótum Innst hin gömlu Q5U, 

en tftal hnigu menn frá glæstum seimi — 

f>eir sem a^ böriust b!<5bgum m6ti sveimi, 
blóbvætta dundu hín illu hæbnisköll, 
sem ætílb svífa vígs um dapran völl 

og vir%a Iftt þó bldb dr æbum streymi. 

£n kondu \}6if, sem lýstir helgr! mildi 

löngu fyrr enn heimur í aubnu varb^ 
og láttu blika lífs af fögrum skildi I 

þá munu daubans dimmar ognir hverfa^ 
og dýrbin fylla þab hib auba skarb, 
er iUir harmar oss ab hjarta sverfa. 

Q. B. 



Digitized 



byGoogk 



153 
Visur eptir Th. Moore*'' 



Aldreí skili^ eina get eg 
ondarlega mótsðgn þá: 

ef ab ann eg, giptst ei get eg, 
giptist jeg, ei unna má. 

þ6 ab Ölln nnnar glóba 

<5bru væri fegri ná, 
hæg og blih meb hyggju fróba 

hugum SYÍnn og eigi fiá; 

Vitur Btillt og væn ab öUu, 
vel þ<5 kynni skemta sér, 

munabshýr, en hreinni mjöllu, 
hlítti jafnan* einum mðr : 

þó ab Yœri þetta sunna 

þorns og allt, sem hugsa má, 
henni skyldi eg heitar unna 

heldr enn svo jeg œtti þá. 



*) Thomas Moore er hi<b þrilbja höíU^skáld enskt á þessani 
öld, jafhaldri Walter Scotts og Byrons, en liíbi þá m^öS' 
lengi, og dó fyrír fáum árum. Hann var hi% bezta 
skáld, frskr ab œtt sem Kormakr ðgmundarson, og er 
aubþekkt hin sama sko^un á giptingum í þessum visum 
hans, sem hjá Kormaki, er hann vildi ei heldr eiga 
Steingerbi, en abeins minnast hennar í vísum sínum. 
Enda er og þetta eitt af æsku-kvæðum Th. Moore's. 



Digitized 



byGoogk 



154 ' 

Ástin þolir 5nga hlekkí, 

er hdn bezt at sinni Tilf 

sœla jafuvel sæl er ekki 

sé oss naubgab hennar tíl. 

G. B, 



Ttö kTœdi eptir Th. Gray** 



I. 

SIGUR OWEN'S. 
KYebnm Owens hróbur hátt, 
hann ei skortir þrek né mátf, 
Hróbreks er fiann œttarlaukur,* 
óbalsgnindar meginhaukur : 
guUí rau(bu of ei ann, 
aubi hvergi safnar hann, 



Th. Gray er einnlg alkunnugt enskt skáld á öldinni, sem 
leít, og liggja þö ei eptir hann neina f&ein kvæ<bi, en öll 
ágætlega falleg. þau tvö, seni hér er snúi^, heflr hann 
þó eí uppninalega írumkve<bi<b, en a<beins snúi^ nijög 
fí!jái8lega úr fornri brezku (knmbrsku), sem nú er hvergi 
tölu<^ nema 1 Wales, er fornmenn þvf og köUu^bu Bret- 
land. Fyrra kvæ<bi(b er ekki nema brot, og eptir skáH 
Owen's (Jóns?) konúngs Grifflnssonar á Bretlandi ámi<bri 
12tu öld, er bar<bist viib norræna víkinga ^ef til vill 
Svein Asleifarson^ sem segir frá í Orkneyíngasögu) frá 
írlandi, Skotlandi og úr Orkneyjum. £n hi<b 8Í<bara kvæ%i<b 
á a<b vera miklu eldra, og er aíleins kafli úr hinu ví^- 



Digitized 



byGoogk 



155 

en a% jöfra öldnam sib 
íturmálmi skreytir líb. 

Lofidngs sótti Iðndum sA 
libib frœgt dr þrennnm stab: 
utan fórn íra |>jóbar 
6tal skeibum vígamdbar, 
norban gtefndi 8kota skjdtt 
skipum bunum leibardrdtt, 
og ab austan enir stóru 
Austrnanna \)á knerrir fdru 
ægilegt uro öldusMb 
áfram geystist lagarstób. 

Óttalaus á <5balslðb 
ægishjálmi faldinn stób 
Manar drottinn, höfub hátt 
hilmir bar ab vígi þrátt. 



fræga kvæbi^ ei Bretar kÖUubu Gododin, og sagt er 
ab Aneurim tiafl kvebib, höfubskáld þeirra á ötu eba 
6tu öld og samtí^a þeim Merlfn og Tallessin; er 
þab mjög lángt kvæbi, sem enginn heíir enn skilib til 
hlftar, en Gray heflr abeins snúib, eba heldr kvebib eptir 
litlum kafla úr þvi. þ<$tti hinQm fornu Bretum svo mikib 
til þessa kvæbis koma, ab þeir möttu hvert vfsuorb f þyí 
á silfurpenfng ; og, ef satt skal segja, þá var þ&b þeirra 
„Bjarkamál hiii fornu" — ,en efníb í því átti ab vera 
um stríb Breta vib Engla og Saxa í Norbymhralandi, 
í því fylki, er þeir köllubu Deira. 



Digitized 



byGoogk 



156 

Upp var hafínn álma gnýr, 
undan hvergi {öfar snýr, 
djúpt í klettnm dverga mál 
dólg um vakti, ra^bust stál: 
urbu senn á sama degí 
sundin raub af benja legi,^ 
þar sem fylkis fótum ab 
fallinn valur helveg trab. 

Öblfngs hvössum áugum mót 

ótal glóbu robin spjót, 

en fylkis undan feldum geir 

flýbu sfban allír þeir; 

í gras ab bíta brögnum hann 

brábum einnig kenna vann, 

flugartraubur œtíb enn 

áfram knýbi sína menn. 

Mátti líta marga þar 
meginsturlun, þar sem bar 
fldttann yflr víban völl, 
var þá rofin fylkíng öll — 
félt 8V0 raubu fallinn her, 
flestum daubi svölun lér. 



Digitized 



byGoogk 



157 

IL 

FALL HÖELS. 

Ó, ab eg væri elfur stríí), 
ólgufors úr brattri hlft), 
dynjandi yfir Deirumenn, 
dey<ba skyldí eg alla sennl 

Of öruggann í æskuniób 
unnu þeir á feigbarslób 
H6el, vin mfnn, kappa kon 
Kjáns hins mikla beztan son: 
Maddab aldimi aldrei hann 
elfagióbar bibja vann, 
heim hann leíba blíba brdb 
bdna einum meyjar skrúb. 

í Qalldal Kattrebs fóru senn 
fjdrum sinnum hundrab menn; 
tignarfesti hékk um háls 
hverjum guma Rínar báls, 
aldrei fegra \\h eg leit 
lofbungs mjög í kappasveit 
rautt á brynjum glóbi gull, 
gumnar tæmdu hin skæru full 
dýrra veiga munngát mœtt 
mjög var þá í skálum sœtt. 
Hlakkandi í hetjumób 
héldu þeir svo vals ab slób: 



DigitizedbyVnOOglC 



158 

en dr Kattreb aptur meir 

aldrei síban komu þeir, 

nema Aron prubi og Eónan knár, 

kappar 6lu benjalár, 

og jeg minnstur allra, er á 

einn ab lífa og gráta þá. 

6?. Ð. 



K o 1 b r ú n. 



Brámáni skein brúna 
brims of Ijósum himni 
tiristar hörvi glœstrar 
haukfránn á mik lauka: 
eu sá geisli sýslir 
si<ban gullhríngs friW 
hvarma túngls ok hrínga 
hlfnar óþurft mfna! 

Eormakr. 

Hvert yar þa?) GjótsL, sem eg sá 
mér svífa um ánganstundu hjá, 
svo fagurleit, en blökk á brá, 
sem blis um geiminn ví^a? 

Hrafnsvörtum lék i io^kum hár, 
Ijósan um liáls, um dökkar brár 
tindrandi augu ástaþrár 
eldgeisia sendu þíba. 



Digitized 



byGoogk 



159 

Yfír míg brannu björt og skær 
brúnaljósin, er átti mær, 
og áldrei nokkur önnur fær, 
|)d enn tíé ieitab. víbal 

Svo var aJb líta Ijtíf og heib 
iofnin hin skæra aubarmeib, 
einsog hún kæmi Ijoss af ieib 
úr lof<ba heim^num bifóa. 

Kulnab var ab um Ýmís hold, 
eidurinn faiinn djdpt í mold; 
mér var ab líta menjafold, 
sem mjöil af himinbogai 

ÖU varst ab iíta helg og há, 
hugurinn vermdist, baugagná, 
þau er eg blisin blfbu sá 
af brtíná himni ioga. 

Andabi þá um eyru mér 
ómhlýjum blæ, er mœtti þér, 
blíbvibri lék í brjósti isér, 

sem blési goia um voga; 

Og mer í hjarta endur brann 
eidurinn mær — um hyggjurann, 
<5, þiö sem vöktub aptur hann, 
und augna þfbum boga. 



Digitized 



byGoogk 



160 

0, augu blökk, er brdna há 
blikandi skinub himní á, 
og kolsvört undir blakkri brá 
brunnul!) í dimmum loga: 

0, augu dökk, eg yí)ur sá, 
og aldrei síí)an gleyma má — 
eg nötra eins og nakib strá, 
en næturvíndar soga! 



Mörg eru \ib\n árin ör, 
eldur er minni, kulnab fjör; 
en þau, sem særbu seima bör, 
svanna augun þíí)u — 

þau eru enn í minni mér, 
og munu, hva?) sem eptir fer, 
unz móbur hnígur málma grér 
aí) moldar skauti vfbu. 

Og er á vori sunnan sól 
senda gjörir um bala og htfl 
lifandi geisla, gu^s sem 61 
gróbrarfoldin blíí)a - 

þá lifnar enn hin aldna þrá^ 
aptur mig lángar þíg ab sjá 
45kunnu vengi víba frá 
ab vegi mínum líba! 



G. B, 



Digitized 



byGoogk 



lei 

Finnr Magnússon* 



I einu bijdsti 
ek sák aldregi 
fleirí foma stafl. 

Alyfssmál. 



Hljdlbs bib eg enÐy 
sem endr um veittí 
megindrótt 
minnar þjóbar; 
Yildak aldin 
um Isagrund 
hefja 6h 
öbru sinni. 

Eye&k-at-ek nd 
sem kvábum fyrr 
ungir mjög 
aldaspjöllum : 
ber eg fornan 
úr feigbar heim 
borin drukk 
bragna kindum. 

Bib eg hljdbs 
meban bjartan of 
flytjum feng 
Fjölnis nibja, 



11 



Digitized 



byGoogk 



162 

meban þess 

f þundar miii 

hrdbr hefk, 

er 0S3 heiU um vann. 

Var-a glapmáll 
hinn er goí)a fyrst ' 
fornan heim 
f(5r ab kanna, 
þá er lengi 
vib lægisströnd 
drifin dögg 
of dvalií) höfíiu. 

þá var faann ungr, 
er á Isafoldu 
vakti fyrst 
völvu foma, 
og hann síban 
sinni mörgu 
aldna rún 
fyrir ýtum réb. 

Heyrba eg svo 
ab á helgu bergi 
reist hann fyrst 
forna stafi: 
og þar varb 
ab Urbar dómi 



Digitized 



byGoogk 



163 

berosku brek 
ab bragna rá6i.* 

Svo nam ab kvikna 
þar er kunnir settu 
storbar þing 
á stöt)vum fornum, 
öldum kunnugt, 
þar í ungri lundu 
gneiðta ^im 
hins gamia týs. 

{>á nam ab frævast 
sá er frófer skyldi: 
sá hann vítt og of vítt 
um veröld marga, 
og hann heyrbi 
þann er alheim ber 
ymja hátt 
hinn aldna við. 



* I>a<5 er alknnnngt a% Magnús fa<bir Finns heitins var hinn 
sí<basti lögma^br á Íslandi og haftbi hann þá standum son 
sinn met sér til þings, meðan hailn var barn. Eg 
heyrbi Dr. Sv. Egilsson segJA frá því a% Finnr hef<bi 
þá helzt átt a^ hafa það sér til gamans, a<b draga npp 
go(bamyndir og ýmsa undarlega stafl meft krit e%a koli á 
steinnnum yít lögberg. En þvf var sagt frá þessu hb 
þa% þótti siban merkilegt, er Finnr var ortbinn sá hinn 
mikli fomfræbingr, er hann si^an varí), og höfundr nor- 
rænnar go%afræ<bi aí) nýju. 

11* 



Digitized 



byGoogk 



164 

Barst svo Váfabar 
byri fram 

um land og um lög 
langa stundu, 
er hann sfban 
um alla fór 
hindra hers 
heima nfu. 

Né þab getum, 
er hann gat ab Ifta, 
allt meb öUu 
fyrir ýtum töí), 
þá er hann 
f hug um f<5r 
fram um fold 
at) fímbulstöibvum. 

f>á er hann leiddi, 
þann er lengi duldist, 
lýftum fram 
hinn libna heim, 
þars uni glitrar 
frá gubi kynjab 
eylfft lj<58 
f árdagsmdbu. 

pá er hann sótti 
frá salarsteini 



Digitized 



byGoogk 



165 

ÚT fræba lind 
fornar veigar, 
þars um geyrair 
gullin epli 
Braga kván 
a% brunni lífs. 

Og bann sul^r 
tíl Sdlarfjalla 
mikin lét 
muna hverfa, 
þar sem Surta 
meb sviga^leifí 
mengi mest 
ab mðbu snýr. 

Og þar fossar 
undan sólu 
áin mær 
af Mánafjöilum: 
en hann kunni 
þa% er kenndi þjób 
gömlum þar 
ab grtfbastraumi, 

þar sem gnæföi 
yfir gandalandi 
sttfr og sterk 
á storbu fornrj, 



Digitized 



byGoogk 



166 

hins er «m œfí 
enginn veit, 
Animons mynd 
f uppdölum Nílar. 

£n hann þalS)an 
um aldin mar 
sdtti sumbl 
Suttungs ntöja, 
þaiban sem endr 
í arnarham 
andinn Ú6 
af ægi8t5%Tum. 

Og hann mart 
í mibi fornum 
fann þab ehn, 
er færi hagbu, 
er hann vestr 
um víndhjálms brú 
rendi hug 
til Heimis dala. 

,0g Bvo rann 
ab ósi dauba 
æfi fram 
hins aldna hals, 
unz hann nustr 
til unabsQalla 



Digitized 



byGoogk 



167 

augum leit 
ab aptnl itfs, 

Og hanni þreyttr 

frá þraatum mörgum 

mólbr varb 

ab möldu hnfga: 

nú á góbs 

f grœnni bú 

jörlbu nár 

hins jörmunfr<5i)a. 

I 

£n slg upp 

hinn endrborni ■ 

hugr hóf - I 

ab heimum þeim, , ! 

er hann eptir . 

um alla stundu l 

libins lífs I 

of leitab hafbi. 



Né það undrist, 
þeir.er œfí meta 
manna mest 
á moidarvog, 
þd hann elnn, 
svo utan heima, 
vœri ei ávait 
öld í sinnum. 



Digitized 



byGoogk 



168 

f>ví ab opt 
er ítran gjörbi 
hrtfbug þjób 
svo heim ab sœkja^ 
þá var Finnr 
í fimbuibeim 
ab mœla vib 
Mímis höfttb. 

Og var?) eigi 
þeim er yta fræddi 
aubkeypt allt, 
svo er æfi manns; 
nú þrumir græn 
yfir guma látnum 
Fról^a gmnd, 
hins gobum signda. 

En hann sjálfr 
meb sælum æ 
elr önd 
í æbra ranni: 
þar má Finnr 
foma stafi 
alda rök 
öll um nema. 



Digitized 



G. B. 



byGoogk 



169 
Nokkrar ferda Tisur. 

Gekk eg á gjálfrí stokkin 
Gylfa mar, en harra 
fast 6Í reyndr í röstum 
Refils andurr frá landí: 
lagbi hestr, þar er hristast 
hlýr, fyrir skut hinn dýri 
steinalátr og strætl 
stafns Kaupmannahafnar. 

Víst er aí) lengi létum, 
lands þá er stigum af sandi 
meinvinnanda manna, ' 
móh og víl fyrir rófca: 
skal eg sdlvibum segja 
sunds meir af for þeirí, 
glabir kvöddum þá gdba 
grund a^ Eyrasundí. 

Libnm svo frá lábl, 
löng var stund el þá mundu, 
hjörva gnýs, en hurfn 
hlíbar, bríkar skíbi: 
skri^s gekk fram um ílæbl 
furu stafn, en Hafnar 
sukku gömul fyrir gamla 
grunn Haleyri sunnan. 



Digitized 



byGoogk 



170 

J<5r skretö, en bar bára, 
brandasetrs frá landi, 
Gestils f(5r Geysir rastir 
geyst í saitib eystra: 
en Yib anda sunnan 
endr uni Vífils iendur 
austanvindr. sA öndri 
ásar tólc ai biása. 



Og leit eg enn hinn ægja, 

öldura lcunnan, fyrir sunnan 

dgnar völl, er olli 

oftjdni fyrr Ijdna: 

þar iá daubr hinn dýri 

dróttarvaldr í óttu, 

getib verí)r þess, og gœtir 

grnndar, marga stundu. 

Ábr hafbi gjört hinn gdfei 
gríniu meiir af reifei 
dgnar storm þar er armri 
ánaub valcti dauba: 
þá er hann of &ök sanna 
sigr vann frelsi manna, 
óx þá grára geira 
gjðil, á Breibuvöllam. '*' 



* Breitenfeld vi% Leipzig, þar seni Gústaf Adolf fyrst 
bar^i TiUý og Aastaníkismann. 



Digitized 



byGoogk 



171 

Sjálfr stób 8l6W Gylfa 
Svía valdr of faldinn 
ímun hjálm þá er dlma 
ungr vann, brynjur sprungu: 
og urbu öU a!b iúta 
jöfra grunn fyrir sunnan, 
réb Gubstafí gnœfa 
gunnfáni, þá hánum. 

þá var enn og annar, 
önguni giíkr ab sIÍIíu, 
fold laut fólka baldri, 
Frakka valdr, ósjaldan: 
háM hilmir af reibi 
hínnzta sinn vib lib minna, 
gnýr óx at þat geira, 
göll á Breibuvöllum. 

Hdf hinn hildignæíi 
herjavaldr of kalda 
fólkorrustu fylkir 
frœgr á illn dægri: 
þá er hirbstjóra hjarbar 
harb- hin tftt of -barba 
þjdb vann treg hin trauba 
tjdn Napóleóni. 

Geystist enn, þar er æstist 
öld meb robna skjöldu, 



Digitized 



byGoogk 



172 

fram í feigbar rimmu 
Frakka sveit hin rakka: 
sverb bitu sárra firba 
siklings í styr miklum, 
sungu vangs um vengi 
víga hnettir of þéttan. 

Rennr og enn meb unnum 
ein, er varb a^ meini, 
Elðtr, af hreggi hölzti 
hdfst, Poníattfvský: 
sá gekk höldr úr hildi, 
hinn er styr gat vinna 
meginstyrkra þar merkja 
mestan, lir á lesti. 



Endr gekk á sá sunda 
sliddu drengr at lengra, 
hind hdf lauks frá landi 
lár hin gullna bára: 
Ránar bar reib fyrir steina 
Rfn á barmi sínum^ 
leib meb Lóru hlHbum 
lítil skeib, hin breiba. 



wHingab kom alb hanga 
höll ðbygbri tröUa 



Digitized 



byGoogk 



173 

drengr einn út öngrum 
ísa hellís vísa: 
njdtr fann 'eí bins ítra 
orfea Gnýs, er forfeum, 
storbar gram, þanns stýrbi 
steínum, Dofra beina.« 

Stób eg á Harz, en hersa 
heldr er 'skipt nú feldi, 
horfínn er dólgs og dylgju 
dvergr ur fomu bergi: 
511 er úr hamra hölhi 
hnígin þjdb jötunsnjó&ur, 
grá varb gamia íiæja 
gnýpu líind í vmdi. 

Skildumst eg \it) aldin 
allan í þoku skalla 
hyfjabergs og hörga 
hjarl aí) gygjar stalla:* 
þangab kom ábr engi 
Islendinga, vendís 
hauka heim ab sækja 
hellis gram í felli. 



Uppá Brocken heitir „Hexenaltar**. 



Digitized 



G. B. 



byGoogk 



174 
Upphaf Römverji 



Voru Italir 
í árdaga 

sundrlausir mjög, 
en þá Saturn ríkti: 
hann af mildi 
manna sonum 
ár um skóp 
og aldin frib. 

Voru þar í landi 

lýbir margir 

og ðtal enn 

ýta þjdbir: 

unz a!b Rómverjar 

ríkjum skiptu, 

feikna foldstjórar, 

en þab fyrnast mun-at. 

þar voru Asónar 
og '^apýgar, 
Síklar, Sabínar, 
og Samna mengi, 
Tuskar, Týrrhenar, 
teljum Umbra, 
lýbir latínskir 
og Lofars kind. 



Digitized 



byGoogk 



175 

Unz ab tU komu 
Trójumanna 
sveitir senn 
af sundi vífeu: 
þaban er um komin 
ætt Rómverja, 
ætt Rómverja, 
alda drottnar. 



Og í Alba 
réb öblinga kyn, 
ýtum ágætum, 
Atýs og Capýs, 
kunna eg bába 
Gapet og Próca: 
allir bornir 
frá Æneasi, 
vini vígþjóbar, 
þeim er Venus bar. 

Abr tveir komu 
Týs of synir, 
þeir er Róm 
of ríka settu: 
eyddu offribi, 
og æxtu styr, 
ungir ofrhugar, 
en þá ylgr fæddi. 



Digitized 



byGoogk 



176 

Varb af þ\í or&i, 
er enginn hugbi, 
rimma raunfrdblig, 
er Remus mælti: 
böbvabist Rómdlus 
og ab bróbur vo, 
þab var eitt œttvíg 
efst í heimi. 

Kvábu borg standa 
á Quirins fjalli, 
þó þori eg eigi 
þá afe nefna — * 
þaban er ætt komin 
öll Quiríta, 
en Ramna kyn 
frá R<5múlusi, 
ungum ylfíngi, 
þeim er áss um gat. 



* Smbr. Niebuhr, Uöm. Gesch. I. 318. 



G. B. 



Digitized 



byGoogk 



I 

Digitized by VnOOglC 



Digitized 



byGoogk 




)ogle 






^\ r 



>• m 



